PINAKAMAINAM NA BAON 


Para sa Araw na Patutunguhan, mga Gawain na hindi 
obligado, mula sa gabay ng pinakamainam na lingkod. 


Tinipon ni: 

Eng. Hakam Adel Zummo Al Nuairy Al Aqily 


Paunang salita ni: 


Hassan bin Abdullah Al-Qaoud 



"At maglaan ng paghahanda (sa iyo) para sa paglalakbay, 
ngunit ang pinakamainam na paghahanda ay ang Taqwa." 
(Surah Al-Baqarah 197) 


"Ang pag-gawa ay madali para sa mga tao na nag-iisip ng 
gantimpala". 

Ibn Al-Jawzy mula sa isa sa mga naunang sanggunian - (Desire 
dispraise) 


"Ang paggawa ay mabigat sa lahat ng pagkakataon para sa 
mga tao na hindi alam ang gantimpala ng mga gawaing ito". 

Ibn Rajab - (First choice) 


"Pag may kaalaman ang pagsamba ay nagiging madali." 
Ibn Rajab mula sa isa sa mga naunang sanggunian 


"Ang isang mananampalataya ay dapat na humingi at 
maghangad ng mga gantimpala mula kay Allah... 



at hindi niya dapat hayaan ang kanyang sarili na makaramdan 
ng lungkot da hi I sa mga kasiyahan sa buhay na hindi 
makamit... 

ngunit dapat niyang pasiyahin ang kaniyang sarili sa mga 
gantimapala na nag-aantay sa kabilang-buhay ...". 

Ibn Sa'ady - (The Truth way) 



PAGHAHANDOG 


Para sa lahat ng Muslim na nagnanais na maging matuwid 
para sa kanilang mga sarili, pamilya at lipunan upang maging 
kaaya-aya sa Paningin ni Allah, at naghahangad ng 
pinakamataas na antas ng Paraiso, pagkamit ng kaligayahan 
sa mundo at sa kabilang-buhay sa pamamagitan ng Gabay at 
Patnubay ni Allah. 



MAIKLING PAGPAPAKILALA SA AKLAT: 


Ang lahat ng papuri ay ukol lamang kay Allah, sa kanya tayo 
humihingi ng tulong at ako ay nagpapakupkop sa kanya laban 
sa demonyo. At ang aking taus-pusong pagbati ng pagpapala 
at kapayapaan ay mapasa-kay propeta Muhammad at sa 
kanyang pamilya, mga kasamahan at lahat ng tumahak sa 
landas nila hanggang sa Huling araw. 

Tunay na ang aklat na 'PINAKAMAINAM NA BAON' na tinipon 
ng aking butihing kapatid sa pananampalataya na si Eng. 
HAKAM ADEL ZUMMO AL NUAIRY AL AQILY -gantimpalaan 
nawa siya ni Allah- ay isang aklat na mapakikinabangan ng 
naghahanap ng mga Gawain na ibnilang sa islam na mga dakila 
at mabubuting Gawain na mapakikinabangan ng isang 
mananampalataya dito sa mundo at sa Huling Araw. Kabilang 
sa mga nilalaman ng aklat na ito ay mga Sunnah ng sugo ni 
Allah -salallahu alayhi wasallam- na may mga malalaki at 
dakilang gantimpala, at kabilang din ang mga Gawain at 
panahon na katugon-tugon kay Allah ang mga yaon. Binigyan 
pagpapahalaga rin sa mabiyayang aklat na ito ang mga 
panalangin at mga Dhikr na may malaking gantimpala, at 
ganoon din ang mga Gawain na may kinalaman sa pagtulong 
sa kapwa tulad ng pagpapahalaga sa mga balo, mga 
mahihirap, at marami pang iba. 

Kaya naman bilang isang kapatid na nakabasa at nagsalin nito 
sa Filipino ay aking pinapayuhan una ang aking sarili at ang 
mga kapatid kong Pilipino na basahin ang aklat na ito at 



isabuhay ang anumang mabuting Gawain na napapaloob dito. 
At higitsa lahatay hangarin din kay Allah na mapakinabangan 
ang aklat na ito at sana ay mabigyan pa tayo ng maraming 
kaalaman at na biyayaan niya tayo ng pagsasabuhay nito. At 
ang anumang maling pagkaka-salin ay nagmula ito sa akin at 
hinihingi ko ang kapatawaran mula rito, at ang anumang aking 
tamang naisalin ay hinihiling ko ang gantimpala nito mula kay 
Allah. 


0 Allah biyayaan mo kami ng kaalaman na mapakikinabangan 
at Gawain na iyong kinalulugdan. Ameen 

Alhamdulillahi rabbil Aalamin... 


Abu Abdullah Abdulfattah A. Zacaria 


Riyadh, 12 Ramadhan, 1434H (20 July, 2013) 



PAUNANG SALITA 


Ang tanging papuri ay ukol kay Allah, at ang pagbati ng 
pagpapala at kapayapaan ay mapasa-huling propeta, at sa 
pamilya at mga dalisay at mabubuting mga kasamahan niya, 

Tunay na nabasa ko ang mabiyayang aklat na ito na 
pinangalanang 'KHAYR AZ-ZAAD' ni kapatid na Eng. HAKAM 
ADELZUMMO ALNUAIRYAL AQILY, at nakita ko na ang aklat 
na ito ay napaka-halaga ay may pakinabang. Tinipon dito ng 
may akda ang mga mabubuting Gawain sa pamamaraang 
magaan at kaaya-aya... na binanggit niya ang mga salita, mga 
balita at mga kwento na nagpapahikayat sa mambabasa. At 
sumagi sa aking isipan ha bang ako ay namamasyal sa hardin 
na ito na buuin ang tulang ito: 


0 ikaw na museo ang aming isipan sa kabutihan ay nadaragdagan. 

Mula sa gabay ng pinakamabuting ipinadala sa mga lingkod 


Tinipon mo rito ang bawat may kasarapan 

Ng mga kabutihan na naliliwanagan sa gabay ang mga puso 


Gantimpalaan ka ng panginoon ng trono mula sa kanyang biyaya 


Na mabuti dito sa mundo at sa lugar na patutunguhan. 



Hinihiling ko kay Allah na bigyan niya tayo ng sinseridad sa 
mga salita at mga gawa. At ang pagbati ng pagpapala at 
kapayapaan ay mapasa-ating propeta Muhammad —sa la I la hu 
alayhi wasallam-. 


Sinulat ni, 

Hassan bin Abdullah Al- Qaoud 

Riyadh, 30 Muharram 1429H 



PANIMULA 


Ang lahat ng papuri ay para lamang sa Pinaka- 
Makapangyarihan sa lahat. Si Allah ay nagsabi: 

(Surah AI-'Asr) 

"Sa pamamagitan ng AI-'Asr (Ang Oras) {1} Sigurado! Ang tao 
ay nasa kawalan, {2} Maliban sa mga naniniwala (Islamic 
monotheism) at matuwid na gumagawa ng kabutihan, at 
nagpapayuhan sa bawat isa tungo sa katotohanan 
(halimbawa: pag-uutos ng bawa't isa na gumawa ng mabuti 
(Al-Ma'ruf) na kung saan ito ay ipinag-uutos ni Allah, at 
umiwas sa lahat ng kasalanan at masasamang gawain (Al- 
Munkar) na kung saan ito ay ipinagbawal ni Allah), at 
nagpapayuhan sa isa't-isa na magtiis (para sa mga pagdurusa, 
panganib at pinsala na maaaring harapin para Kay Allah 
habang ipinapangaral ang Kaniyang relihiyon ng pagsamba sa 
nag-iisang Diyos, o Jihad, etc.). {3} (AI-'Asr). 

Kami ay pumupuri at humihingi ng Kaniyang Gabay at 
Kapatawaran. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na 
karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay 
sumasaksi na si Muhammad ay Kaniyang alipin at sugo. 
Ipagkaloob nawa ni Allah ang Kaniyang Kapayapaan at 
Pagpapala kay Propeta Muhammad, sa kaniyang pamilya, sa 
kanyang mararangal na kasama at sa lahat ng mga sumunod 



sa kanila sa pagiging matuwid hanggang sa Araw ng 
Paghuhukom. 

Isa sa mga biyaya ni Allah sa atin ay ang Kaniyang pag-atas sa 
atin ng mga tungkulin na kung saan ito ay mga haligi ng 
pananampalataya at ang pundasyon nito. Ang mga Muslim na 
sumusunod sa mga tungkuling ito ay nakumpleto na nila ang 
kanilang mga obligasyong gawain, at para naman sa mga 
nagkukulang sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin sila ay 
mas madaling magkulang din sa iba pa. Ang pagsasagawa ng 
mga tungkulin sa tamang pamamaraan ang magdadala sa 
isang Muslim sa Paraiso at mag-aalis sa kaniya sa kadiliman 
tungo sa liwanag. Si Propeta Muhammad (sumakaniya nawa 
ang Kapayapaan at Pagpapala ni Allah) ay nagsabi: "Ang unang 
gawain na kung saan ang isang alipin ni Allah ay tatanungin sa 
Araw ng Paghuhukom ay ang kaniyang pagdarasal (Salah). 
Kung ito ay matuwid, ang lahat ng kaniyang mga gawa ay 
matuwid, ngunit kung ito naman ay hindi matuwid, lahat ng 
kaniyang mga gawa ay hindi rin matuwid, at kung ang 
kaniyang tungkulin ay hindi kumpleto, ipag-uutos ni Allah - 
ang Makapangyarihan sa lahat - na tingnan ang mga 
boluntayong gawa ng Kaniyang alipin at kumuha mula dito 
upang punan ang nakaligtaan niyang tungkulin kung kaya'tang 
lahat ng kaniyang tungkulin ay magiging ganito." Kaya naman, 
ang mga boluntaryo at mabubuting gawa ay siyang 
nagkokompleto sa mga nakaligtaang tungkulin, at bilang 
karagdagan, merong napakainam na gantimpala para sa mga 
gumagawa nito. Bagama't ang mga boluntaryong gawa ay 



madaling isagawa, ang katumbas nitong gantimpala ay 
napa kainam. 


Mga kapatid kong Muslim kung ninanais niyo na tanggapin ni 
Allah ang inyong mga pagsisikap at magkamit ng gantimpala, 
mayroong mga particular na kondisyon para sa bawatgawain. 


Ang unang kondisyon: ang intensiyon. Si Omar (kaluguran 
nawa siya ni Allah) ay nagsabi: Narinig ko si Propeta 
Muhammad (sumakaniya nawa ang Kapayapaan at Pagpapala 
ni Allah) na nagsabi: "Ang gawain ay naaayon sa intensiyon at 
lahat ay magkakamit ng naaayon sa kaniyang intensiyon." 
(Napagkasunduan). Sino mang Muslim na ang gawain at 
intensiyon ay tunay na para la mang kay Allah at walang halong 
pagkukunwari at pagkukubli ay tatangggapin ni Allah ang 
kaniyang gawain. 

Ang ikalawang kondisyon: ang mabuting gawain ay 
kinakailangang maisagawa ng naaayon sa atas ni Allah at 
gabay ng Kaniyang Sugo. Bilang karagdagan, anumang gawain 
na inembento lamang o kahalintulad ng mga gawain ng mga 
hindi mananampalataya upang masunod ang sariling 
kagustuhan ay hindi tatanggapin ni Allah. 

Ang gawain ng isang mapagkunwari ay hindi tatanggapin dahil 
sa ang intensiyon ay marumi, at siya ay nasa pinakamababang 
antas ng Apoy. Si Allah - ang Makapangyarihan sa lahat - ay 
nagsabi: 



"Katotohanan, ang mga mapagkunwari ay nasa 
pinakamababang antas ng Apoy; walang tulong kayong 
mahahanap para sa kanila". {145} (An-Nisa') 

Kahalintulad nito, ang mga gawaing makabago ay hindi 
tatanggapin dahil sa ang gawa ay mali kahit na ang intensiyon 
ay tama bilang sinabi ni Propeta Muhammad (sumakaniya 
nawa ang Kapayapaan at Pagpapala ni Allah): "Kung meron 
mang magpapakilala ng mga bagay na hindi nabibilang dito ay 
hindi tatanggapin". At kaniyang sinabi: "Pinananatili ni Allah 
ang pagsisisi sa taong nakasanayan ang pagiging makabago 
hanggang sa siya ay mangilin." (Al Targheeb waAITarheeb ni 
Shaykh Al Albany). 

Ang aklat na ito ay isinulat upang maging kapaki-pakinabang 
sa lahat, upang makamit ang gantimpala ni Allah -ang Pinaka- 
Makapangyarihan sa lahat upang mapabilang sa ating 
mabubuting gawa at upang parangalin ang mga alipinatgawin 
silang malapit kay Allah. Si Allah - ang Pinaka- 
Makapangyarihan sa lahat - ay nagsabi: 

"Katotohanan, ang mga Muslim (isinusuko ang kanilang mga 
sarili kay Allah sa Islam) kalalakihan man o kababaihan, ang 
mga mananampalatayang babae at la la ke (na naniniwala sa 
Islamic monotheism), ang mga kalalakihan at kababaihan na 
masunurin (kay Allah), ang mga kalalakihan at kababaihan na 
tapat (sa kanilang pananalita at gawa), ang mga kalalakihan at 
kababaihan na nagtitiis ( sa pagsasagawa ng mga tungkuling 
ipinag-utos ni Allah at pangingilin sa mga bagay na 
ipinagbawal ni Allah), ang mga kalalakihan at kababaihan na 



mapagkumbaba (sa kanilang Diyos - Allah), ang mga 
kalalakihan at kababaihan na nagbibigay ng Sadaqat(i.e. buwis 
at limos), ang mga kalalakihan at kababaihan na nagsasagawa 
ng Saum (pag-aayuno) (ang obligadong pag-aayuno tuwing 
buwan ng Ramadan, at ang kusang-loob na Nawafil na pag- 
aayuno), ang mga kalalakihan at kababaihan na 
pinapangalagaan ang kanilang kalinisang-puri (mula sa mga 
ilegal na gawaing sekswal) at ang mga kalalakihan at 
kababaihan na lubos na inaalala si Allah sa pamamagitan ng 
kanilang mga puso at dila. Inihanda ni Allah para sa kanila ang 
pagpapatawad at dakilang gantimpala (i.e. Paraiso)". (Al- 
Ahzab 35) 


Bilang karagdagan, sa pamamagitan ng mga gawaing ito 
matatanggap ng isang Muslim ang tulong ni Allah, tagumpay 
at patnubay. Iniulat ni Abu Huraira (kalugdan nawa siya ni 
Allah): ang Propeta ni Allah ay nagsabi: "Si Allah -ang Kataas- 
taasan ay nagsabi: "Ako ay magpapahayag ng digmaan sa 
sinumang magpapakita ng pagkapoot sa sumasamba sa Akin. 
Ang pinaka-mamahal na bagay sa Aking alipin na kung saan 
siya ay malapit sa Akin ay kung ano ang ipinag-uutos Ko sa 
kanya; at ang Aking alipin ay mas magiging malapit sa Akin sa 
pamamagitan ng kaniyang pagsasagawa ng mga gawaing 
Nawafil (boluntaryong pagdarasal o pagsasagawa ng mga 
gawain maliban sa obligadong gawin) hanggang sa siya ay 
mapamahal sa Akin, (ng sobra hanggang sa) Ako ay maging 
kaniyang pandinig na naririnig niya, at kaniyang paningin na 
nakikita niya, at kaniyang kamay na kaniyang iwinawagayway 



o ihinahampas, at kaniyang binti na inilalakad niya; at kung 
siya ay hihingi sa Akin ang isang bagay, siguradong ibibigay Ko 
ito sa kaniya, at kung siya ay hihingi sa Akin ng pagkalinga, 
siguradong siya ay Aking poproteksiyonan." (Al-Bukhari). 

Panghuli, hinihingi namin mula kay Allah - ang Nakakarinig sa 
lahat - ang Nakakabatid ng lahat at ang Hari ng Pinaka- 
Dakilang Trono - na nawa'y Kaniyang tanggapin ang 
pagsisikap na ito at maging kapaki-pakinabang sa bawa't 
Muslim, Ameen. Anumang kabutihan na nailathala sa aklat na 
ito ay mula kay Allah at anumang pagkakamali ay mula sa 
aking sarili at kay satanas (isumpa nawa siya ni Allah). Lahat ng 
papuri ay para lamang kay Allah, ang Diyos ng sanlibutan, at 
ang kapayapaan at pagpapala ay mapakay-Propeta 
Muhammad at sa lahat ng Propeta ng Diyos gayundin sa 
kanilang mga matuwid na taga-sunod. 


Ang May-Akda: 

Hakam A. Zummo Al-Aqily 

7 Rabi al-Awwal 1426 


16 Abril 2005 



PAUNANG SALITA 


Lahat ng papuri ay para lamang kay Allah at ako ay sumasaksi 
na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa 
Kaniya (Allah), ang Una, ang Huli, ang Liwanag, ang hindi 
nangangailangan ng Pahinga, ang siyang Nakakaalam sa lahat 
ng bagay, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kaniyang 
Propeta at Sugo. 

Sa mga sumusunod, aking babanggitin ang ilan sa mga punto 
na makakatulong sa mambabasa na pahalagahan at 
maintindihan ang importansiya ay kapakinabangan ngaklat na 
ito sa lahat ng Muslim. 

Ating nalalaman na ang pinakamahalagang responsibilidad ay 
ang pagsasagawa ng mga obligadong tungkulin: limang beses 
na pagdarasal sa isang araw, Zakat, pag-aayuno sa buwan ng 
Ramadan at ang Hajj (Paglalakbay). Ang mga gawaing ito ay 
ipinag-utos sa atin ng naayon sa atas ni Allah at gabay ng 
Kaniyang Sugo. Ito ay naiulat na isang tao mula sa Al-Aarab 
(Bedouins) ang lumapit kay Propeta Muhammad (sumakaniya 
nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) at nagtanong 
kung ano ang atas ni Allah sa kaniya, kaya naman sinabi sa 
kaniya ni Propeta Muhammad (sumakaniya nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah) na ang ipinag-uutos ni Allah 
ay ang limang beses na pagdarasal, Zakat (pagbibigay ng 
limos) mula sa kaniyang pera, pag-aayuno sa buwan ng 



Ramadan at ang paglalakbay (Hajj) papunta sa banal na lugar 
(Ka'bah). Pagkarinig nito, paulit-ulit na binanggit ng tao ang 
mga katagang, "0 Allah, hindi akogagawa ngsobra okulangsa 
mga tungkuling ito." Nang umalis ang tao, sinabi ni Propeta 
Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala 
ni Allah): "Siya ay nagtagumpay kung siya ay nagsabi ng 
totoo." (Iniulat ni Al-Shaykhan). 

Ang diwa ng isang Muslim ay laging naghahanap ng 
pagkakataon na makagawa ng kabutihan upang siya ay 
makatanggap ng gantimapala mula kay Allah. Alinsunod dito, 
merong iba't-ibang antas ng pagiging matuwid bunga ng mga 
payak na gawain gaya ng pagpapakain sa nangangailangan, 
pagtulong sa mga namimighati o kaya naman pagsamba kay 
Allah. Ang mga tungkuling ito ay hindi madaling gawain 
maliban na lamang gawin itong madali ni Allah. Ang ating mga 
tungkuling gawain ay maaaring hindi kumpleto o hindi 
perpekto lalo na dahil sa dalawang kaaway natin na laging 
nang-aakit at inilalayo tayo sa matuwid na landas. 

Ang unang kaaway ay ang isinumpang si satanas na 
isinumpang aakitin ang mga inapo ni Adan. Si Allah - ang 
Kataas-taasan ay nagsabi: 

"Sinabi ni [Iblis (Satanas)]: Sa lyong Kapangyarihan, ako ay 
nakakatiyak na silang lahat ay aking maililigaw maliban sa mga 
napili mong alipin sa kanila (halimbawa: tapat, masunurin, 
totoong nananampalataya sa Islamic Monotheism)." (Sad 82- 
83) 



Samakatwid, si Satanas ay laging nag-aabang ng pagkakataon 
na makapag-bulong ng kasamaan sa tao at kaniyang ibibigay 
lahat ng kaniyang makakaya upang mapawalang-saysay ang 
pagsamba ng mga tao kay Allah. Si Propeta Muhammad 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay 
nagsabi: "Si Satanas ay la la pit sa isa sa inyo sa oras ng 
pagdarasal at kayo ay kaniyang lilituhin hanggang sa hindi niyo 
na nalalaman kung ilang Raka'at () na ang iyong naisagawa." 
(Saheeh Al-Jame'a). Laging susubukan ni Satanas na siya ay 
nasa ating paligid saan mang direksiyon dahil sa ihinayag ni 
Allah na sinabi ni Satanas: 

"At ako ay la la pit sa kanila mula sa kanilang harapan at sa 
kanilang likuran, mula sa kanilang kanan at mula sa kanilang 
kaliwa, at karamihan sa kanila ay hindi Mo makikitang mga 
nagpapasalamat (halimbawa: hindi sila sumusunod sa lyo)." 
(Al-A'raf 17) 

"Sinabi ni [Iblis (Satanas)]: "Aking Panginoon! Dahil sa ako ay 
Iyong iniligaw, talagang aking pagagandahin ang landas tungo 
sa kamalian sa lupa para sa kanila (sangkatauhan) at sila ay 
aking ililigaw lahat, maliban sa Iyong mga napiling (gabayan) 
alipin mula sa kanila." (Al-Hijr 39-40) 

Kaya naman dapat nating malaman ang mga balakin ni 
Satanas, pangalagaan nawa tayo ni Allah mula sa kaniya. 

Ang pangalawang kaaway ay ang dikta ng ating mga sarili na 
iginigiit sa atin ang paggawa ng mga ipinagbabawal at iwanan 
ang pagka-masunurin. Sinumang sumunod dito ay mapupunta 
sa impyerno, at sinumang mapagtagumpayang labanan ito ay 



magiging matagumpay. Si Propeta Muhammad (sumakaniya 
nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay nagsabi: "Ang 
matalinong tao ay ang siyang sinisisi ang kaniyang sarili at 
naghahanda para sa Araw ng Paghuhukom at ang talunan ay 
ang sinumang sumunod sa dikta ng kaniyang sarili at 
naghangad ng hindi inaasahan mula kay Allah." (At-Tirmidhi). 
Naiulat na si Umar (kaluguran nawa siya ni Allah) ay nagsabi: 
"Papanagutin ninyo ang inyong mga sarili bago pa kayo 
tawagin para managot, timbangin niyo ang inyong mga sarili 
bago pa kayo timbangin at paghandaan ang Araw ng 
Paghuhukom kung saan lahat ay malalantad at walang 
maikukubli." 

Ang mga obligadong gawain ay sinusundan ng mga 
boluntaryong gawain na kung saan ihinabilin ito ni Propeta 
Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala 
ni Allah) na kaaya-ayang gawin upang mapunan ang mga 
kulang sa ating obligadong gawain o kaya naman para 
madagdagan ang ating mabubuting gawa at gantimpala. 
Napakaraming gawain maliban sa mga nabanggit na kung saan 
ipinag-utos ni Allah upang makatulong sa mga Muslim na 
magkamit ng mas maraming gantimpala, makapagalis ng 
kasalanan at mas maglapit sa mga ito kay Allah. Ilang 
halimbawa ng mga gawaing to ay ang mga sumusunod: 
pagdarasal ng Sunnah pagkatapos ng obligadong pagdarasal 
na ini-atas ni Allah, pagbibigay ng tulong sa mga 
nangangailangan, kusang-loob na pag-aayuno, pagsasagawa 
ng 'Umrah, etc... (Ang mga gawaing Sunnah na ito ay madali 
para sa isang Muslim na may dalisay na puso). 



Sa abot ng aking nalalaman, ang mga impormasyon ukol sa 
mga boluntaryong gawain at Sunnah's ay nalimbag na sa iba't- 
ibang aklat. Samakatwid, aking naisip na pagsamahin ang mga 
ito sa isang aklat sa abot ng aking makakaya upang maging 
madali na sanggunian ng mga muslim para sa kanilang araw- 
araw na pamumuhay. Aking hinati ang aklat na ito sa 
dalawang pangunahing bahagi. Ang unang bahagi ay 
tumatalakay sa mga mabubuting gawain na merong tinukoy 
na gantimpala na tanging ang mga gumagawa lamang nitoang 
makakatanggap, bilang pagbubukod sa iba. Ang halimbawa ng 
mga mabubuting gawaing ito ay ang pagdarasal ng mga 
Sunnah at ang pagsasagawa ng 'Umrah. Ang ikalawang bahagi 
ay nakatuon sa mga gawaing hindi natukoy ang mga 
benepisyo, ito ay naturingang mabubuting gawain na ang 
benepisyo ay sakop ang ibang tao gaya ng pamilya, kapit- 
bahay o maging ang komunidad. Ang mga benepisyong ito ay 
makakamit dito sa mundo at pati na rin sa Araw ng 
Paghuhukom. Ang pagkakawanggawa at kapaki-pakinabang na 
kaalaman ay mga halimbawa na nabi bilang sa pangkat ng mga 
gawaing ito. 

Tandaan na merong iba't-ibang kapakinabangan ang pag-uuri 
ng mga mabubuting gawain na naayon sa kanilang mga 
benepisyo. Halimbawa, ang pag-uuring ito ay makakatulongsa 
mga Muslim upang makapamili ng gawain na ang benepisyo at 
gantimpala ay mas malaki. Ito rin ay makakatulong na mas 
mabigyan ng halaga ang mga mabubuting gawain ng naayon 
sa kanilang kapakinabangan, benepisyo at gantimpala. Bilang 
karagdagan, ito ay makakatulong sa mga Muslim na 



pagbukud-bukurin ang mga mabubuting gawain ng naayon sa 
oras at lugar. Sa pamamagitan ng aklat na ito, ako ay kumuha 
(quoted) mula sa Marangal na Qur'an, prophetic tradisyon at 
talumpati ng mga mararangal na sahaba at mga iskolar ng 
relihiyong Islam sa abot ng aking makakaya. Panghuli, ako ay 
umaasa mula sa mga mambabasa na sumulat o magbigay ng 
payo kung kayo ay merong makitang pagkakamali at ito ay 
pwede ninyong ipadala sa address na ito: 

P.O. Box 11521 Riyadh 41066 

Email: advisor07(5)hotmail.com 

Aming ipinagdarasal sa Kataas-taasan na si Allah na tayo at 
lahat ng mga Muslim ay makinabang sa aklat na ito at sa 
anumang babasahin na ating mababasa. Patawarin nawa tayo 
ni Allah sa ating mga pagkakasala at gabayan Niya nawa tayo 
sa tuwid na landas. Amin ding ipinagdarasal mula sa Kaniya na 
ipagkaloob ang napipiling biyaya at kapayapaan kay Propeta 
Muhammad, sa kaniyang dalisay na pamilya, sa kaniyang 
mararangal na kasama at gayundin sa lahat ng sumunod sa 
kanila sa pagiging matuwid hanggang sa Araw ng 
Paghuhukom. Ameen. 



UNANG BAHAGI 


Mga Gawaing may Partikular na Benepisyo sa gumagawa 
nito sa mundo at sa Huling Araw 

1. Mga Gawaing may Kaugnayan sa Pagdarasal: 

A- Mga gawaing isinasagawa bago ang pagdarasal: 

1- ANG WUDHU' (Paghuhugas) 

Ang paghuhugas ay naglilinis ng ating mga katawan at nililinis 
nito ang ating mga kaluluwa mula sa kasalanan at pagsisisi. 
Naiulat na sinabi ni Abu Huraira (kalugdan nawa siya ni Allah) 
na si Propeta Muhammad (sumakaniya ang Kapayapaan at 
Pagpapala ni Allah) ay nagsabi: "Sa tuwing ang isang alipin ay 
naghuhugas ng kaniyang mukha bawat kasalanan na kaniyang 
naisip gawin ay mapapawi mula sa kaniyang mukha ng tubig o 
ng huling patak nito, at sa tuwing kaniyang hinuhugasan ang 
kaniyang mga kamay bawat kasalan na nagawa nito ay 
mabubura mula sa kaniyang mga kamay ng tubig o sa huling 
patak nito, at sa tuwing kaniyang hinihugasan ang kaniyang 
mga paa bawat kasalanan na tinahak ng mga ito ay mapapawi 
ng tubig o ng huling patak nito, kung kaya siya ay lalabas na 
dalisay mula sa lahat ng pagkakasala." (Muslim). Naiulat na si 
Humran ay nag-ulat na si 'Uthman ibn Affan (kalugdan nawa 
sila ni Allah) ay nagsabi na si Propeta Muhammad (sumakaniya 
nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay nagsabi: 



"Sinumang magsagawa ng perpektong ablution (paghuhugas) 
tulad ng ipinag-utos ni Allah sa kaniya, buburahin ng 
itinakdang pagdarasal ang mga kasalanan na kaniyang nagawa 
sa pagitan ng mga ito." (Muslim). Naiulat din na si 'Uthman ay 
nagsabi: "Aking narining ang Propeta ni Allah (sumakaniya 
nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) na nagsabi: 
"Sinumang magsagawa ng perpektong ablution (paghuhugas) 
at siya ay naglakad upang isagawa ang nakatakdang 
pagdarasal kasama ng mga tao o pagtitipun-tipon o sa 
Mosque, patatawarin ni Allah ang kaniyang mga kasalanan." 
(Muslim). Ito ay napakadakilang biyaya mula kay Allah na 
Kaniyang ini-atas ang ablution (paghuhugas) upang tayo ay 
linisin mula sa ating mga pagkakasala sa araw-araw. Bilang 
karagdagan, ang ablution (paghuhugas) ay isa sa mga 
kailangan bago ang pagsasagawa ng pagdarasal (Salah) na 
kung saan ang pagdarasal (Salah) na walang ablution 
(paghuhugas) ay itinuturing na walang bisa. Kung ang 
paggamit ng tubig sa ablution (paghuhugas) ay hindi posible 
pwedeng gumamit ng alikabok o buhangin bilang kapalit nito. 
Naiulat na si Abu Huraira (kalugdan nawa siya ni Allah) ay nag- 
ulat na si Propeta Muhammad (sumakaniya nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay nagsabi: "Ang inyong 
mga mukha, kamay at paa ay magiging maliwanag sa Araw ng 
Paghuhukom bunga ng inyong perpektong ablution 
(paghuhugas), kaya kung sino man sa inyo ang may kakayahan 
na dagdagan ang liwanag ng inyong mga mukha, kamay at 
paa." (Muslim). 


2 - 


Siwak (Ginagamit sa paglilinis ng ngipin) 



Ang Siwak ay Sunnah mula kay Propeta Muhammad 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) at 
ito ay kaniyang nakagawian bilang karagdagdagan bilang isa sa 
kaniyang mga natural na pag-uugali. Si Propeta Muhammad 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay 
naghikayat sa kaniyang mararangal na kasamahan na gamitin 
ito (Siwak) lalong-lalo na bago ang itinakdang pagdarasal 
(Salah). Naiulat na si Abu Huraira (kalugdan nawa siya ni Allah) 
ay nag-ulat na si Propeta Muhammad (sumakaniya nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay nagsabi: "Kung ito ay 
hindi naging mahirap para sa mga mananampalataya - at 
iniulat ni Zuhair (kalugdan nawa siya ni Allah) - para sa aking 
Ummah - akin sanang ipinag-utos sa kanila ang pag-gamit ng 
Siwak bago ang bawat itinakdang pagdarasal (Salah)." 
(Muslim). Ang Siwak ay nakakapaglinis ng bunganga ng isang 
Muslim at ito ay may kaaya-ayang amoy sa pagharap kay Allah 
sa oras ng pagdarasal (Salah) at dahilan upang hindi mainis 
ang mga Anghel at Muslim na nagdarasal sa kaniyang tabi 
dahil sa maaaring hindi magandang amoy. At ang Siwak ay 
merong napakahusay na gantimpala bilang naiulat na si A'isha 
(kalugdan nawa siya ni Allah) ay nag-ulat na si Propeta 
Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala 
ni Allah) ay nagsabi: "Ang Siwak ay naglilinis ng bunganga at 
kinaluluguran ni Allah." (Sahih Bukhari). 

B- Mga gawain na may kaugnayan sa Bahay Sambahan 
(Masjid): 



1- Paglalakad papunta sa Bahay Sambahan 
(Masjid/Mosque): 

Naiulat na si Abu Huraira ay nagsabi na si Propeta Muhammad 
(sumakaniyia nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay 
nagsabi: "Kung sinuman ang naglilinis ng kaniyang sarili sa 
kaniyang tahanan at siya ay naglakad o naglakabay patungosa 
isa sa mga bahay sambahan (masjid/mosque) upang 
gampanan ang isa sa mga obligadong tungkulin na iniatas ni 
Allah, bawat hakbang niya ay nagbubura sa isa sa kaniyang 
mga pagkakasala at ang kasunod nito ay mag-aangat ngn 
kaniyang katayuan." (Sahih Muslim). Iniulat ni Abu Huraira na 
si Propeta Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at 
pagpapala ni Allah) ay nagsabi: "Kung sinuman ang 
nagpaparoot-parito (magpabalik-balik) sa mosque (upang 
isagawa ang pagdarasal), si Allah ay maghahanda para sa 
kaniya ng pagtitipon/pagdiriwang sa paraiso ng madalas 
pareho ng kung gaano siya kadalas magparoot-parito 
(magpabalik-balik)." (Ito ay kinolekta ni Ahmad, Al-Bukhari at 
Muslim). Katiyakan, ang paglalakad o paglalakbay patungo sa 
mosque ng limang beses sa isang araw ay magpaparami ng 
ating gantimpala at magbabawas o magpapaliit sa ating mga 
pagkukulang at pagkakasala. Sa kadahilanang ang 
pinakamainam na mga tahanan ay ang mga tahanan na kung 
saan ito ay malayo sa mga mosque. Merong kuwento tungkol 
sa mga anak ni Salamah, na ninais nila na ilipat ang kanilang 
bahay o tahanan sa tabi ng mosque at ng si Propeta 
Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala 
ni Allah) ay nabigyan ng impormasyon tungkol dito kaniyang 
sinabi sa kanila: "Dumating sa aking kaalaman na kayo ay nais 



lumipat sa tabi ng mosque". Kanilang sinabi: "Oo Propeta ni 
Allah, yan ay aming ninanais". Sinabi ng Propeta (sumakaniuya 
nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah): "Mga anak ni 
Salamah, ang kinaroroonan ng inyong mga tahanan angsiyang 
nagdudulot ng inyong mga gantimpala." (Muslim). Naiulat din 
ni Abu Musa na sinabi ni Propeta Muhammad (sumakaniya 
nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah: "Ang mga 
tataong nagkakamit ng napakalaking gantimpala para sa As- 
Salat (Pagdarasal) ay yaong mga malalayo (mula sa mosque) 
and yaong mga mas malayo pa at ang mga sumunod pa. 
Gayundin, sinumang naghihintay sa Imam para sa pagdarasal 
ay may mas malaking gantimpala kesa sa sinumang 
nagsasagawa ng As-Salat (pagdarasal) at natulog. 

2- Kadalisayan at pagiging mataimtim habang naglalakad 
patungo sa Masjid at sa Pagdarasal: 

Ang Islam ay relihiyon ng kadalisayan at gaya ng ating 
nalalaman na ang kadalisayan at kalinisan sa katawan, isip at 
puso ay kinakailangan sa lahat ng Muslim araw-araw lalong- 
lalo na kapag nasa loob ng mosque. Dapat tayong maging 
malinis at magdamit ng maayos, malinis na damit at maglagay 
ng pabango (para sa mga kalalakihan lamang) kung papunta sa 
mosque. SI Allah, ang Kataas-taasan ay nagsabi: "0 Mga Anak 
ni Adan! Dalhin ang inyong mga adorno/palamuti (sa 
pamamagitan ng pagsuot ng malinis na damit) habang 
nagdarasal [at umiikot (tawaf) sa Ka'bah], at kumain at 
uminom ngunit huwag magsayang ng pagkainsa pamamagitan 
ng pag-aaksaya, tiyak na Siya (si Allah) ay hindi gusto ang mga 



Al-Musrifun (ang mga nagsasayang ng pagkaain sa 
pamamagitan ng pag-aaksaya)." (Al-Araf: 31) 

Sa kasamaang palad, sa mga araw na ito ating napapansin o 
napupuna na karamihan sa mga mananampalataya na 
tumutungo sa mga Mosque ay merong mga di magandang 
amoy mula sa pawis, langis o nangangamoy na medyas na 
kung saan ito ay nakakapinsala sa ibang mga 
mananampalataya at nakakaistorbo sa kanilang katahimikan 
at kapayapaan ng loob habang nagdarasal. Si Propeta 
Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala 
ni Allah) ay isinalarawan kay Bilal (kaluguran nawa siya ni 
Allah), na kadalasang nagbibigay ng Adhan (panawagan para 
sa pagdarasal), " 0 Bilal paginhawain mo kami sa panalangin". 
Upang maihanda ang ating mga sarili para sa pagdarasal 
ipinagutos sa atin ng Propeta ni Allah (sumakaniya nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah) ang pagtungo sa Mosque 
ng may katahimikan at kapayapaan ng loob. Naiulat ni 
'Abdullah bin Abi Qatada: 

Sinabi ng aking ama, "Habang kami ay nagdarasal kasama ang 
Propeta (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni 
Allah) kaniyang narining ang ingay ng mga tao. Pagkatapos ng 
pagdarasal kaniyang sinabi: "Ano ang problema"? Sila ay 
sumagot: "Kami ay nagmamadali/naghahabol para sa 
pagdarasal." Kaniyang sinabi: "Huwag magmamadali para sa 
pagdarasal, at sa tuwing kayo ay patungo para sa pagdarasal, 
dapat na kayo ay makarating ng mapayapa, at isagawa ang 



pagdarasal kung anuman ang iyong naabutan (kasama ng mga 
tao) at kumpletohin ang anumang naiwan." (Al-Bukhari). 


Sa pagninilay sa Hadith na ito, mapapansin na nabanggit ng 
Propeta ni Allah (sumakaniya nawa ang kapayapaaan at 
pagpapala ni Allah) ang kapayapaan sa sarili bago lumahok sa 
juma'ah kahit na ang pagdarasal kasama ang jumu'ah ay 
merong dakilang biyaya lalong-lalo na ang (Panimulang 
Takbir). 


3- Ang Adhan (Panawagan para sa Pagdarasal): 

Ang Azhan (Panawagan para sa Salah [Pagdarasal]) ay ang 
anunsiyo ng oras ng pagdarasal (Salah), at ito ay katibayan ng 
Islamikong tanggulan sa lugar kung saan ito ginaganap o 
isinasagawa. Ito din ay katibayan ng pagpapakita ngsimboloni 
Allah. Ang mga Muazzin ang siyang responsable sa pagtutukoy 
ng mga oras ng Salah (Pagdarasal); Dito ibinabatay ng mga 
Muslim ang oras ng kanilang pagdarasal at yaong mga 
nagnanais na mag-ayuno para sa pag-uumpisa at pagtatapos 
nito. Ang Azhan at ang mga Muazzin ay may napakadakilang 
biyaya bilang ito ay nabanggit sa Hadith na kung saan naiulat 
ni Isa Ibn Talha na nagsabi na siya ay nakaupo kasama si 
Mu'awiyya Ibn Abu Suffyan nang ang Muazzin ay nagsagawa 
ng Azhan. Sinabi ni Mu'awiyya: Aking narining si Propeta 
Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala 
ni Allah) na nagsabi: "Ang mga Muazzin ay magkakaron ng 
pinakamahabang leeg sa Araw ng Paghuhukom." (Muslim). 



Inirerekomenda sa mga Muslim na nakaririnig ng Azhan ang 
manalangin bilang naiulat ni Jabir (kaluguran nawa siya ni 
Allah) na si Propeta Muhammad (sumakaniya nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay nagsabi: "Sinumang 
pagkatapos na marinig ang Azhan ay manalangin: Alla hum ma 
Rabba Hadhihid Da'watit Tammah Was Salatil Qa'imah, Ati 
Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah, Wa Ba'ath Hu 
Maqaman Mahmuda, Alladhi Wa'adthu [0 Allah, Panginoon 
nitong Perpektong Panawagan (ng hindi nag-uugnay ng 
anumang kapareho/katulad sa lyo) at ng regular na Salah 
(Pagdarasal) na magaganap! Nawa'y ibigay mo kay 
Muhammad ang karapatan ng pamamagitan at kahusayan at 
nawa'y ipagkaloob mo sa kaniya sa (sa Araw ng Paghuhukom) 
ang pinaka-mainam at pinakamataas na lugar sa paraiso gaya 
ng lyong ipinangako sa kaniya], ang aking pamamagitan para 
sa kaniya sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay pahihintulotan." 
(Sahih Al-Bukhari). Ang pagbigkas ng nasabing panalangin ay 
daan upang makamit ng isang Muslim ang pamamagitan ni 
Propeta Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at 
pagpapala ni Allah) para sa kaniya sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay kung ipahihintulot ni Allah, kung saan ito 
(Pamamgitan) ay lubos na kailangan ng lahat. 

4- Ang Pagdarasal na sama-sama (Jama'ah) 

Iniulat ni Abu Hurayrah (kaluguran nawa siya ni Allah): Isang 
bulag ang lumapit sa Propeta ni Allah (sumakaniya nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah) at nagsabi: '0 Propeta ni 
Allah! Wala akong kasama na makakapag-gabay sa akin 



patungo sa Mosque." Samakatuwid, siya (ang bulag) ay 
humingi ng permiso mula sa Propeta (sumakaniya nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah) na isagawa ang kaniyang 
pagdarasal (Salah) sa kaniyang tahanan. Ipinagkaloob ng 
Propeta (sumakanikya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni 
Allah) ang permisong ito sa kaniya. Nang siya ay tumalikod, 
tinawag siyang muli ng Propeta (sumakaniya nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah) at nagsabi: "Naririnig mo ba 
ang Azhan (Panawagan para sa Pagdarasal)?" Siya aytumugon 
ng may pagsang-ayon. Ang Propeta ni Allah (sumakaniya 
nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay 
tinuruan/pinayuhan siyang tumugon dito. (Muslim). Iniulatdin 
ni Abu Huraira (kaluguran nawa siya ni Allah): Ang Propeta ni 
Allah (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni 
Allah) ay nagsabi: "Mula sa Kaniya na may hawak ng aking 
buhay, minsan sumasagi sa aking isipan ang pagbibigay ng 
utos para sa pag-ipon ng kahoy na panggatong, pagkataposay 
para sa pag-aanunsiyo ng Azhan para sa pagdarasal. At 
pagkatapos ako ay ang pagtalaga ng Imam para mamuno sa 
pagdarasal, at pagkatapos ay pumunta sa bahay ng mga hindi 
dumating para isagawa ang pagdarasal (Salah) kasama ang 
ibang mananampalataya, at gumawa ng apoy mula sa kanilang 
mga bahay." (Al-Bukhari and Muslim). Batay sa mga nabanggit 
na nakagawian ng Propeta (sumakaniya nawa ang kapayapaan 
at pagpapala ni Allah) malinaw na ang pagdarasal ng grupo ay 
obligadong gawain maliban na lamang kung merong 
katanggap-tanggap na dahilan para hindi ito maisagawa gaya 
ng pagkakaroon ng sakit na pumipigil upang makagalawokaya 
bulag na walang kasama na mag-aakay sa kaniya patungo sa 



mosque. Bilang karagdagan, ang pagliban sa pagdarasal 
kasama ang grupo ay magbubunga rin ng pagkawala ng mga 
napakadakilang gantimpala. Naiulat na si Abdullah bin Umar 
ay nagsabi na si Propeta Muhammad (sumakaniyan nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay nagsabi: "Ang Pagdarasal 
(Salat) sa pagtitipon ay dalawampu't pitong beses ang higit na 
taas ng antas kesa sa pagdarasal (Salat) na isinagawa ng nag- 
iisa." (Sahih Al-Bukhari). 

5- Ang Pagiging Maagasa Pagtungo sa Salah: 

Naiulat na si Abu Hurairah ay nagsabi na ang Propeta ni Allah 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay 
nagsabi: "Kung nalalaman lamang ng mga tao kung ano ang 
meron sa azhan (panawagan para sa pagdarasal) at ang 
mapabilang sa unang hanay, malamang sila ay guguhit ng 
napakarami para dito. At kung kanilang nalalaman ang 
gantimpala para sa pagdarasal sa kalagitnaan ng araw, 
malamang sila ay mag-uunahan para dito. At kung kanila 
lamang nalalaman ang gantimpala para sa pagdarasal sa gabi 
at madaling-araw kasama ang grupo, malamang na sila ay 
sasali dito kahit pa na sila ay kinakailangang gumapang." 
(Sahih Muslim). Sa kaniyang talumpati, si Propeta Muhammad 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay 
ipinaalam sa atin na ang pagtungo ng maaga para sa 
pagdarasal at pagdarasal sa unang hanay ay may napakahusay 
na karangalan. Naiulat na si Abu Huraira ay nagsabi na ang 
Propeta ni Allah (sumakaniya nawa ang kapayapaan at 
pagpapala ni Allah) ay nagsabi: "Ang mainam na hanay para sa 
mga kalalakihan sa pagdarasal ay ang unang hanay at ang 
pinakamababa ay ang sa hulihan. At ang mainam na hanay 
para sa mga kababaihan para sa pagdarasal ay ang pang- 



huling hanay at ang pinakamababa ay ang sa una." (Sahih 
Muslim). 


Ang Pagtungo ng Maaga sa Pagdarasal ng Biyernes 
(Jumu'ah): 

Ating nalalaman na ang Biyernes (Jumu'ah) ay napaikanam na 
araw sa buong lingo sa kadahilanang meron itong mga 
espesyal at napakahusay na katumbas. Naiulat na si Abu 
Hurairah ay nagsabi na si Propeta Muhammad (sumakaniya 
nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay nagsabi: "Ang 
napainam na araw na kung saan sumisikat ang araw ay 
Biyernes, sa araw na ito si Adan ay nilikha, at sa araw na ito si 
Adan ay tinaggap sa paraiso, at sa araw ding ito siya ay 
napaalis mula dito (paraiso), at ang Araw ng Paghuhukom ay 
magaganap sa araw ng Biyernes." (Sahih Muslim). Naiulat din 
na si Abu Huraira ay nagsabi na ang Propeta ni Allah 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay 
nagsabi: "Tayo ang panghuli ngunit tayo ang mauuna sa Araw 
ng Paghuhukom at tayo ang siyang mauuna na papasok sa 
Paraiso kahit pa na ang mga naunang nasyon ang nabigyan ng 
scripture bago tayo at tayo ay nabigyan nito pagkatapos nila. 
Ngunit sila ay nagkawatak-watak, kaya tayo ay ginabayan ni 
Allah sa katotohanan na kanilang pinag-alinlanganan. Sila ay 
inatasang ipagdiwang ang araw na ito ngunit sila ay nag- 
alinlangan sa kanilang mga sarili tungkol dito. Kaya tayo ay 
ginabayan ni Allah dito. Si Allah ay nagsabi: "Ang Biyernes ay 
para sa atin (mga Muslim) at kinabukasan ay para sa mga 
Hudyo at sa sumunod na araw pagtapos nito ay para sa mga 
Kristiyano." (Sahih Muslim). 

Si Allah, ang Kataas-taasan, ay partikular sa Araw ng Biyernes 
bilang Araw ng Pagsamba. Linggo-linggo ang mga Muslim ay 



nagdarasal at nagkikita-kita upang makinig sa linggohang 
talumpati - khutbah. Si Allah, ang Kataas-taasan ay partikular 
sa mga napakadakilang biyaya para sa mga Muslim na 
dumadalo ng maaga para sa pagdarasal sa araw na ito 
(Biyernes). Naiulat na si Abu Hurairah ay nagsabi na si Propeta 
Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala 
ni Allah) ay nagsabi: "Sinuman ang naligo sa araw ng Biyernes 
gaya ng paliligo ng Janaba at tumungo para sa Pagdarasal 
(Salat) (sa unang oras i.e. maaga) siya ay para ng nagsakripisyo 
ng kamelyo (para kay Allah); at sinumang tumungo sa 
ikalawang oras siya ay para ng nagsakripisyo ng baka; at 
sinumang tumungo sa ikatlong oras, ay para ng nagsakripisyo 
ng horned ram; at kung meron mang tumungo sa ika-apat na 
oras ay para na rin siyang nagsakripisyo ng manok, at 
sinumang tumungo sa ika-limang oras ay para na rin siyang 
nag-alay ng itlog. Kapag ang Imam ay lumabas na [i.e. nag- 
umpisa ng magbigay ng-Khutbah] ang mga anghel ay ibibigay 
ang kanilang mga atensiyon sa pakikinig sa talumpati - 
Khutbah." (Sahih Al-Bukhari). Naiulat din na si Salman Al-Farisi 
ay nagsabi na ang Propeta ni Allah (sumakaniya nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay nagsabi: "Sinumang 
naligo sa araw ng Biyernes, nilinis ang kaniyang sarili sa abot 
ng kaniyang makakaya, at gumamit ng langis sa kaniyang 
buhok o pinabangohan ang kaniyang sarili ng amoy ng 
kaniyang tahanan, at tumungo (para sa Jumu'ah) at hindi 
naghiwalay sa dalawang tao nakaupo ng magkatabi (sa 
mosque), at nagdasal ng nagdasal gaya ng naitakda (ni Allah) 
para sa kaniya at nanatiling tahimik habang ang Imam ay 
nagbibigay ng kaniyang talumpati - khutbah, ang kaniyang 
mga kasalanan sa pagitan ng kasalukuyang at nakaraang 
Biyernes ay mapapatawad." (Sahih Al-Bukhari). 


6- 


Ang mga Sunnah na Rawatib: 



Karaniwan ang ating mga Salat (Pagdarasal) ay hindi perpekto 
dahil sa mga nakakaligtaang mahalagang bahagi o Sunnah o 
pagkaalala sa mga bagay na makamundo na kung saan 
nakakaistorbo sa ating pagdarasal at pagtalima o dahil sa 
bulong ng demonyo. Ating nalalaman na ang mga gantimpala 
sa Salat (Pagdarasal) ay nadadagdagan o nababawasan batay 
sa ayos ng ating Salat (Pagdarasal), konsentrasyon at pagsuko 
habang isinasagawa ito ng naayon sa turo ng Propeta 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah). Ang 
Propeta ni Allah (sumakaniyan nawa ang kapayapaan at 
pagpapala ni Allah) ay nagsabi: "Isagawa niyo ang Salat 
(Pagdarasal) sa parehong pamamaraan na nakita niyosa akin." 
(Sahih Al-Bukhari). At ang Propeta (sumakaniya nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay nagsabi: "Karaniwan 
kapag ang alipin ay natapos sa kaniyang pagdarasal at umalis 
ang gantimpala para sa kaniyang Salat (Pagdarasal) ay hindi 
masusulat ng kalahati lamang ng gantimpala, ikatlong bahagi 
lamang, quarter lamang hanggang sinabi niya ikasampung 
bahagi lamang." Samakatwid, upang mapunan ang mga hindi 
nakompletong gantimpala sa Salat (Pagdarasal) at upang 
madagdagan ang ating mga gantimpala ipinag-utos/iniatas sa 
atin ng ating Propeta (sumakaniya nawa ang kapayapaan at 
pagpapala ni Allah) ang mga regular na Sunnah na pwede 
nating isagawa bago man o pagkatapos ng mga obligadong 
Salat (Pagdarasal). Merong dalawampung bahagi (Raka'at) sa 
araw at gabi. Ang mga Sunnah na ito ay isinasagawa gaya n g 
mga sumusunod: 

Pagdarasal ng dalawang Rak'ah bago ang Salatul Fajr 
(pagdarasal sa bukang-liwayway). Naiulat na si A'ishah 
(kaluguran nawa siya ni Allah) ay nagsabi na si Propeta 
Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala 



ni Allah) ay nagsabi: "Ang dalawang bahagi (2 Raka'at) ng 
Pagdarasal sa bukang-liwayway ay mainam sa buhay na ito at 
lahat ng meron ito." (Sahih Muslim). 

Pagdarasal ng apat na Rak'ah bago ang Salatul Dhur 
(pagdarasal sa tanghali) at dalawang bahagi (2 Raka'at) 
pagkatapos nito. Naiulat na si A'ishah (kaluguran nawa siya ni 
Allah) ay nagsabi na ang Propeta ni Allah (sumakaniya nawa 
ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay nakagawian ang 
pagdarasal sa kaniyang tahanan ng apat na bahagi (4 Raka'at) 
bago ang Dhur (pagdarasal sa tanghali) at ito ay umaalis upang 
tumungo at manguna sa pagdarasal kasama ang mga 
mananampalataya at babalik upang isagawa ang pagdarasal 
ng dalawang bahagi (2 Raka'at)." 

Pagdarasal ng dalawang Rak'ah pagkatapos ng Salatul 
Maghrib (pagdarasal pagkalubog ng araw). Naiulat na si 
A'ishah (kaluguran nawa siya ni Allah) ay nagsabi: "Ang 
Propeta ni Allah (sumakaniya nawa ang kapayapaan at 
pagpapala ni Allah) ay nakagawian ang pangunguna sa mga 
mananampalataya sa pagsasagawa ng Salat'ul Maghrib at 
pagkatapos ay babalik sa kaniyang tahanan upang isagawa ang 
pagdarasal ng dalawang bahagi (2 Raka'at)." 

Pagdarasal ng dalawang Rak'ah pagkatapos ng Salatul 
Isha (pagdarasal sa gabi). Naiulat na si A'ishah (kaluguran 
nawa siya ni Allah) ay nagsabi: "Ang Propeta ni Allah 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay 
nakagawian ang pangunguna sa mga mananampalataya sa 
pagsasagawa ng Salat'ul Isha at pagkatapos ay babalik sa 
kaniyang tahanan upang isagawa ang pagdarasal ng dalawang 
bahagi (2 Raka'at)." 



Ang pagdarasal ng mga Sunnah ay merong kapakinabangang 
karagdagan na mga gantimpala at ito rin ay paraan para 
makapasok sa Paraiso sa kadahilanang naiulat na si Umm 
Habiba (kaluguran nawa siya ni Allah) asawa ng Propeta 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay 
nagsabi na kaniyang narining ang Propeta ni Allah na nagsabi: 
"Bawat Muslim na araw-araw na isinasagawa ang 
labindalawang bahagi (12 Raka'at) na Salah (Pagdarasal) 
maliban sa mga obligadong salah (pagdarasal), si Allah ay 
maghahanda para sa kanila ng tahanan sa Paraiso." 0 "Isang 
tahanan ang ihahanda para sa kaniya sa Paraiso." Sahih 
Muslim). Gayundin, ang pagdarasal ng apat na bahagi (4 
Raka'at) bago ang Salatul 'Asr (Pagdarasal sa hapon) ay 
merong mga kapakinabangan gaya ng sinabi ni Propeta 
Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala 
ni Allah): "Nawa'y bigyan ni Allah ng habag yaong taong 
nagdarasal ng apat na raka'ah (bahagi) bago ang Salatul 'Asr 
(pagdarasal sa hapon)." (Abu Dawud & At-Tirmidhi). 

Ang madalas na pagdarasal ay mainam at nagla la pit sa isang 
mananampalataya sa kaniyang Tagapaglikha (kay Allah) at 
nag-aani ng mga napakadakilang gantimpala. Naiulat na si 
Thauban - pinalayang alipin (sumakaniya nawa ang 
kapayapaan) ng Propeta ni Allah (sumakaniya nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay nagsabi: Aking tinanong 
ang Propeta (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala 
ni Allah) tungkol sa kung anong gawain ang pwede konggawin 
na kung saan ako ay tatanggapin ni Allah sa Paraiso at ang 
Propeta (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni 
Allah) ay nagsabi: "Magpatirapa ka ng madalas sa iyong 
Panginoon sa kadahilanang tuwing ikaw ay nagpapatirapa sa 
iyong Panginoon ang isang pagpapatirapa ay magaangat saiyo 
ng isang antas, at magtatakip ng isa sa iyong mga kasalanan." 



(Sahih Muslim). Naiulat din na si Rabyaa Bin Kaab Alaslamy ay 
nagsabi: Isang gabi na aking kasama si Propeta Muhammad 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) at 
pagkatapos ko siyang mapaglingkuran para sa kaniyang 
ablusyon (paghuhugas o paglilinis) ako ay kaniyang tinanong 
kung ako ay mayroong gusting hilingin, ako ay sumagot: Gusto 
kong maging kasamahan mo sa Paraiso. At siya ay sumagot: 
"meron pa bang iba?" Sinabi ko: Yun lang. Sinabi niya: 
"labanan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng maraming 
pagpapatirapa." (Sahih Muslim). Ang pinakamalapit na 
distansiya ng isang alipin ni Allah mula sa Kaniya ay sa tuwing 
siya ay nagpapatirapa sa kadahilanang sinabi ng Propeta 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay 
nagsabi: "Ang pinakamalapit na distansiyia ng isang alipin sa 
kaniyang Panginoon ay sa tuwing siya ay nagpapatirapa, kaya 
dagdagan niyo ang inyong mga panalangin habang kayo ay 
nasa ganiyang kalagyan (nakapatirapa)." (Sahih Muslim). 

7- Ang Pananatili sa Masjid sa Pagitan ng mga Pagdarasal: 

Ang pananatili sa Mosque sa pagitan ng mga pagdarasal ay 
mayroong napakahusay na kahalagahan sa kadahilanang 
sinabi ni Propeta Muhammad (sumakaniya nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah): "Ang alipin ni Allah ay 
itinuturing na nasa estado ng pagdarasal hangga'tsiya ay nasa 
mosque at naghihintay para sa pagdarasal at ang mga anghel 
ay magsasabi: "0 Allah! Pagkalooban Mo ng biyaya ang iyong 
alipin. Kahabagan at kaluguran mo siya hangga't siya ay 
nananatili sa kaniyang lugar na pinagdarasalan at hindi 
nagpapalabas ng maruming hangin (utot)." (Sahih Muslim). At 
meron pang ibang mga nakagawian ng Propeta (sumakaniya 
nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) na nagtataglay ng 
mga napakaraming paksa gaya ng mga nabanggit sa taas gaya 



ng tradisyon na iniulat ni Abu Huraira na ang Propeta 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay 
nagsabi: "Ang pagsasagawa ng pagdarasal sa pagtitipon 
(grupo) ay dalampu't limang beses na higit (sa gantimpala) sa 
pagdarasal na isinagawa ng nag-iisa sa kaniyang tahanan o sa 
lugar ng kaniyang trabaho, dahil kung ang isang alipin ay 
nagsagawa ng ablusyon (paghuhugas) at ito ay naisagawa niya 
ng perpekto, at siya ay tumungo sa mosque na walang ibang 
intensiyon kundi ang mag-alay ng panalangin, kung gayun sa 
bawa't hakbang na kaniyang ginagawa patungo sa mosque, 
tinataasan ni Allah ang antas ng kaniyang gantimpala 
(nagpapatawad) nagbubura ng isang kasalanan (sa bawat 
hakbang) hanggang sa siya ay makapasok sa mosque. Kapag 
siya ay pumasok na sa mosque siya ay itinuturing nang 
nagdarasal hangga't siya ay naghihintay sa (Salat) pagdarasal 
at ang mga anghel ay patuloy sa paghingi kay Allay ng 
kapatawaran para sa kaniya (alipin) at patuloy nilang sinasabi: 
"0 Allah, Kahabagan mo siya, 0 Allah! Patawarin mo siya, 
hangga't siya ay nakaupo sa kaniyang lugar na pagdarasalan at 
hindi nagpapalabas ng maruming hangin (umuutot)." Iniulat 
din ni Abu Hurairah (kaluguran nawa siya ni Allah) na si 
Propeta Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at 
pagpapala ni Allah) ay nagsabi: "Hindi ko ba sasabihin sa inyo 
ang isang bagay na kung saan inaalis ni Allah ang mga 
kasalanan at nag-aangat ng antas (sa Paraiso)?" Ang kaniyang 
mga kasamahan ay nagsabi: "Katiyakan, 0 Propeta ni Allah." 
Siya (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) 
ay nagsabi: "Pagsasagawa ng ablusyon (paghuhugas) ng 
maayos / perpekto sa kabila ng mahirap na sitwasyon o 
pagkakataon, paglalakad ng may higit na distansiya sa 
mosque, at paghihintay para sa susunod na Salat (pagdarasal) 
pagkatapos maisagawa ang kasalukuyang Salat (pagdarasal); 
at ito ay Ar-Ribat, at ito ay Ar-Ribat." (Muslim). 



Pananatili sa mosque pagkatapos ng Salatul Fajr 
(Pagdarasal sa madaling araw) at pagsasagawa ng dalawang 
bahagi (2 raka'at) pagkatapos sumikat ng araw: 

Naiulat ni Anas bin Malik na si Propeta Muhammad 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay 
nagsabi: sinuman ang magsagawa ng pagdarasal sa bukang- 
liwayway (Salatul Fajr) sa pagtitipon at nanatili upang 
alalahanin at paluwalhatian si Allah hanggng sa sumikat ang 
araw at nagdasal ng dalawang bahagi (2 raka'at) ang kaniyang 
gantimpala ay katumbas ng Hajj at Umrah." Kaniyang 
idinagdag na sinabi ng Propeta (sumakaniya nawa ang 
kapayapaan at pagapapala ni Allah): "isang buo/kompleto, 
isang buo/kompleto, isang buo/kompleto." (At-Tirmidhi). 

C- Ang Sunnah para sa Salatul Duha (Pagdarasal bago 
magtanghali) 

Naiulat na si Zaid ibn Arqam ay nakakita ng mga taong 
nagdarasal ng Salatul Duha at kaniyang sinabi: "Hindi ba nila 
nalalaman na mas mainam na mag-alay ng pagdarasal sa oras 
maliban sa oras na ito?" Ang Propeta ni Allah (sumakaniya 
nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay nasabi: "Ang 
Pagdarasal ng mga panatiko ay kapag ganap ng sumikat ang 
araw." (Sahih Muslim). Ang Pagdarasal bago dumating ang 
tanghali ang ipinag-utos ni Propeta Muhammad (sumakaniya 
nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) sa kaniyang 
kasamahan na si Abu Huraira na isagawa ng regular at 
kaniyang sinabi: "Pinayuhan ako ng aking kaibigan (ang 
Propeta [sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni 
Allah]) na isagawa ang tatlong bagay: ang mag-ayuno ng 
tatlong (3) beses kada buwan, ang mag-alay ng pagdarasal 



bago dumating ang tanghali (Salatul Duha) at ang magdasal ng 
Witr bago matulog." (Sahih Muslim). Ating mapapansin ang 
napakahusay na kahalagahan ng Sunnah na ito (Salatul Duha) 
sa mga sumusunod na tradisyon na kung saa naiulat ni Abu 
Zarr na ang Propeta (sumakaniya nawa ang kapayapaan at 
pagpapala ni Allah) ay nagsabi: "Bawat isa sa inyo ay 
kinakailangang gumawa ng isang kawang-gawa kada umaga, 
bawat pagsamba kay Allah ay kawang-gawa, at bawat papuri 
kay Allah ay kawang-gawa, at bawat pagsambit ng "walang 
ibang Diyos maliban kay Allah" ay isang kawang-gawa, bawat 
pagbanggit ng "Si Allah ay Dakila" ay kawang-gawa, at bawat 
pag-uutos ng mabuti ay kawang-gawa, at bawat pagbabawal 
ng masama ay kawang-gawa at ang may pinakamalaking 
gantimpala sa mga ito ay ang pagdarasal ng dalawang bahagi 
(2 raka'at) ng Salatul Duha." (Sahih Muslim). Isipin niyo na 
lamang na kinakailangan niyong magbayad ng kawang-gawa 
para sa bawat buto sa inyong katawan na kung saan 
nagtataglay ito ng tatlong-daan at animnapu na buto at 
maaaring hindi niyo ito magagawa. Si Allah, Ang Pinaka- 
Maawain, Ang Pinaka-Mapagbigay, iniatas sa atin ang Salatul 
Duha na Sunnah upang maging katumabas sa gantimpala sa 
lahat ng kawang-gawa na ito. 

D- Pagdarasal sa Gabi (Qiyam): 

Isa sa mga pinakadakilang pagdarasal ay ang pagdarasal sa 
kalaliman ng gabi lalong-lalo na sa huling ikatlong bahagi n g 
gabi na ramdam ang katahimikan, kahinahunan, kagandahan 
ng panahon at ang katiwasayan ng pakikipag-usap kay Allah - 
ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Si Allah - ang Kataas- 
taasan, ay pinuri ang mga Muslim na nagdarasal sa kalaliman 
ng gabi bilang Kaniyang sinabi: 



"Nakagawian nilang matulong ng kakaunti sa gabi 
[nananalangin sa kanilang Panginoon (Allah) at nagdarasal, ng 
may takot at pag-asa] {17} At sa mga oras bago mag-umaga, 
sila ay makikitang humihingi (Allah) para sa kapatawaran 
{18}." (Adh-Dhariyat). 

Dagdag pa rito, ang pagdarasal sa kalaliman ng gabi ay isa sa 
mga Sunnah ng Propeta (sumakaniya nawa ang kapayapaanat 
pagpapala ni Allah) na kung saan ipinag-utos ito sa kaniya ni 
Allah - ang Kataas-taasan, bilang Kaniyang sinabi: 

"0 ikaw na nababalot sa iyong kasuotan (i.e. Propeta 
Muhammad)! {1) Tumayo (upang magdasal) buong gabi 
maliban sa konti {2} kalahati nito o mas mababa ng konti, {3}o 
mas kaunti pa. At basahin ang Qur'an (ng malakas) sa mabagal 
(kaaya-ayang tono at) paraan/estilo {4)." (Al-Muzzamil). 

Bilang karagdagan, nabanggit ito ng Propeta ni Allah 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) sa 
kaniyang mga nakagawian bilang naiulat ni Abu Huraira na ang 
Propeta (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni 
Allah) ay nagsabi: "Ang pinaka-mainam na pagdarasal 
pagkatapos ng mga obligadong Salah (pagdarasal) ay ang 
pagdarasal sa kalaliman ng gabi (Qiyam)." (Sahih Muslim). Atsi 
Propeta Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at 
pagpapala ni Allah) ay pinuri ang kaniyang kasamahan na si 
Abdul Allah bin Amro bilang kaniyang sinabi: "Ang 
panakamagaling na tao ay si Abdul Allah kung kaniyang 
isinasagawa ang pagdarasal sa kalaliman ng gabi (Qiyam)." At 
sa isa pang ulat kaniyang sinabi: "Huwag maging katulad ng 
isang nagsasagawa ng pagdarasal sa kalaliman nggabi at ito ay 
kaniyang iniwan o inabandona." 



2 . 


Mga gawaing may kinalaman sa Pag-aayuno 


A- Pag-aayuno ng Boluntaryo o Kusang-loob sa 
Pangkalahatan 

Naiulat ni Abu Said Al-Khudri na si Propeta Muhammad 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay 
nagsabi: "Sa bawat alipin ni Allah na nag-aayuno ng isangaraw 
para paluguran ang kaniyang Tagapaglikha, si Allah - ang 
Pinakamakapangyarihan sa lahat - ay ilalayo ang kaniyang 
(alipin) mukha mula sa apoy nang pitumpo't taon." (Sahih 
Muslim). At naiulat din ni Abu Hurairah na nabanggit ng 
Propeta (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni 
Allah) ang marangal na tradisyon ni Allah na si Allah - ang 
pinakamakapangyarihan sa lahat ay nagsabi: "Lahat ng mga 
gawa ng mga anak ni Adan (mga tao) ay para sa kanila maliban 
sa Sawm (pag-aayuno) na kung saan ito ay para sa Akin (kay 
Allah), at ako ay magbibigay ng gantimapala para dito." (Sahih 
Al-Bukhari). At ang boluntaryong pag-aayuno ay kasama sa 
tradisyon na ito. 

Ang Pag-aayuno ay isang kasangkapan upang maprotektahan 
ang mga Muslim sa pag-gawa ng mga kahalayan (kasalanan)at 
mga ipinagbabawal na gawain. Naiulat ni Abdullah na siya ay 
nagsabi: "Kami ay kasama sa mga kasamahan ni Propeta 
Muhammad at siya ay nagsabi: "Siya na may kakayahang mag- 
asawa ay kinakailangang mag-asawa, ito ay makakatulong sa 
kaniya na ibaba ang kaniyang paningin (mula sa pagtingin sa 
mga ipanagbabawal na bagay at kababaihan), at isalba ang 
kaniyang mga pribadong parte ng katawan (mula sa pag-gawa 
ng mga ipinagbabawal na gawaing sekswal at iba pa) at siya na 
walang kakayahang mag-asawa ay pinapayuhang magsagawa 
ng pag-aayuno (As-sawm), bilang ang As-sawm (Pag-aayuno) 



ay magpapahina ng kaniyang sekswal na kakayahan." (Sahih 
Al-Bukhari). Ito rin ay pagsasanay para sa mga sarili upang 
hindi maging sobra-sobra sa mga hangarin/kagustuhan at 
upang alalahanin ang ating mga mahihirap, nangangailangan 
at walang matirahan na kapatid sa pananampalatayang Islam 
na hindi makahanap ng ka hit a no para inumin at kainin. Nang 
ang kamatayan ay dumating kay Mu'adh, kaniyang sinabi 
habang umiiyak: "Ako ay umiiyak sa kadahilanang hindi na ako 
makakapag-ayuno at makakapag-tunggali sa mga iskolar sa 
paghahanap ng kaaalaman." At nang ang kamatayan ay 
dumating kay Amer bin Qays, siya ay nagsabi: "Sumpa man 
kay Allah, ako ay hindi umiiyak dahil sa takot sa kamatayan 
ngunit ako ay umiiyak dahil aking iiwanan ang mga araw ng 
pag-aayuno at mga gabi ng pagdarasal." 

B- Pag-aayuno sa araw ng Ashura: 

Naiulat ni Ibn Abbas na kaniyang sinabi na si Propeta 
Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala 
ni Allah) ay dumating sa Madina at kaniyang nakita ang mga 
Hudyo na nag-aayuno sa araw ng Ashura. Kaniyang tinanong 
ang mga ito tungkol dito at kanilang sinabi: "Ang araw na ito 
ay mabuti, ang araw na kung saan iniligtas ni Allah ang Bani 
Israel mula sa kanilang mga kaaway, kaya si Musa (Moses) ay 
nagsagawa ng pag-aayuno sa araw na ito." Sinabi ni Propeta 
Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala 
ni Allah): "Kami ay higit na may habol kay Musa (Moses) kaysa 
sa inyo." Kaya ang Propeta (sumakaniya nawa ang kapayapaan 
at pagpapala ni Allah) ay nagsagawa ng pag-aayunosa araw na 
iyon at kaniyang ipang-utos (sa mga Muslim) ang Pag-aayuno 
tuwing sasapit ang araw na iyon (Ashura). (Sahih Al-Bukhari). 
At upang maiba sa mga hudyo ipinag-utos ni Propeta 
Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala 



ni Allah) ang pag-aayuno isang araw pagkatapos o bago ang 
'Ashura bilang kaniyang sinabi: "Kung ako ay mananatili 
hanggang sa susunod na taon i-aayuno ko ang ika-siyam." 
(Sahih Muslim). I big niyang ipakahulugan na i-aayuno niya ang 
ika-siyam kasama ang ika-sampu. Sinabi ni Ibnu 'IQayyim: "Ang 
antas ng pag-aayuno ay tatlo, ang pinakaperpektong antas ay 
ang pag-aayuno isang araw bago at isang araw pagkatapos ng 
'Ashura at pag-aayuno ng ika-siyam at ika-sampu na kungsaan 
maraming tradisyon ang nabanggit at ang pinakahuling antas 
ay ang pag-aayuno nang ika-sampung araw lamang. Para sa 
mga biyaya ng pag-aayuno sa araw na ito sinabi ni Propeta 
Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala 
ni Allah): "Ang pag-aayuno sa araw ng 'Ashura ay magbubura 
sa mga pagkakasala sa susunod na taon." (Sahih Muslim). 

C- Ang Pag-aayuno sa Anim na Araw ng Shawwal 

Naiulat ni Abu Ayyub Al-Ansari na sinabi ng Propeta ni Allah 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah): 
"Sinumang mag-ayuno ng Ramadan at pagkatapos ay nag- 
ayuno sa unang anim na araw ng Shawwal, ito ay para na ring 
siya ay nag-ayuno ng tuloy-tuloy." (Sahih Muslim). Ibig sabihin 
nito bawa't mabuting gawa ay gagantimpalaan ng sampung 
beses, ang Ramadan ay gagantimpalaan katumbas ng 
sampung buwan at ang anim na araw ng Shawwal ay 
gagantimpalaan katumbas ng dalawang buwan kaya ang 
Ramadan atanganim na araw ng Shawwal ay gagantimpalaan 
katumbas ng isang buong taon na pag-aayuno at ito ay sa 
bawa't taong tuloy-tuloy. Samakatwid, huwag ipagpapaliban 
ang pag-aayuno sa mga araw na ito upang makamit ang 
napakadakilang gantimpala. Ito ay inirerekomendang isagawa 
diretso (pag-aayuno sa unang anim na araw ng Shawwal) 
pagkatapos na pagkatapos ng pagdiriwang ng Eidul Fitr. 



Tandaan na ang pag-aayuno sa araw ng pagdiriwang ay 
ipinagbabawal gaya ng pag-aayuno sa araw ng biyernes 
lamang, malibang ang pag-aayuno ay isang araw bago o 
pagkatapos nito. Gayunman, kung ang araw ng pag-aayuno ay 
pumatak sa araw ng biyernes gaya ng Araw ng 'Arafa o kung 
ang isang tao ay nag-intensiyon na mag-ayuno sa tiyak na 
araw at ang araw na iyon ay pumatak sa araw ng biyernes, ang 
pag-aayuno ng biyernes lamang sa sirkumstansiyang ito ay 
ipinapahintulot. Ang ibang iskolar ng relihiyon ay nagsabi na 
ang pag-aayuno sa araw ng biyernes lamang ay hindi mainam 
at hindi ipinagbabawal bilang sinabi ni Propeta Muhammad 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah): 
"Walang sinuman sa inyo ang kinakailangang mag-ayuno sa 
araw ng biyernes maliban na lamang kung kayo ay nag-ayuno 
isang araw bago at mag-aayuno sa araw pagkatapos nito." 
(Sahih Muslim). 

D- Pag-aayuno sa araw ng 'Arafah: 

Ang pag-aayuno sa araw ng 'Arafa ay inirerekomendanggawin 
para sa mga Muslim na hindi magsasagawa ng Hajj, at ang 
pag-aayuno sa araw na ito ay ang pinaka-mainam na gawaing 
pagsamba sa unang sampung araw ng Dhul-Hijja (ang mga 
biyaya sa unang sampung araw ng Dhul-Hijja ay tatalakayin sa 
mga susunod na seksiyon). 

Tandaan na ang pag-aayuno sa araw na ito para sa mga 
manlalakbay (Hajji's) ay hindi makatwiran dahil sa siya ay 
kanakailangang malakas o matibay sa pagganap sa mga kilos 
ng pagsamba sa araw na ito. Naiulat na si Abu Qatada ay 
nagsabi na si Propeta Muhammad (sumakaniya nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay tinanong tungkol sa pag- 



aayuno sa araw ng 'Arafa at kaniyang sinabi: "Ito ay 
magbubura sa mga kasalanan ng lumipas at susunod nataon." 
(Sahih Muslim). Ang ibig sabihin ng pagbubura ng kasalan sa 
nabanggit na tradisyon gaya ng naunang nabanggit sa isa pang 
tradisyon tungkol sa araw ng 'Ashoora', ay pagbubura lamang 
ng mga maliit na kasalanan at hindi ng malalaking 
pagkakasala. Ito ay sa kadahilanang ang 
pagbabayad/pagpapatawad sa malalaking kasalan ay 
nangangailangan ng apat na kondisyon at ito ay ang mga 
sumusunod: taos-pusong pagsisisi, pag-iwan sa kasalanan, 
hindi na uulit sa pag-gawa nito at pagbibigay ng karapatan sa 
mga nag-mamay-ari nito kung ang napakalaking kasalanan ay 
may kinalaman sa karapatan ng tao. 

3. Mga Oras at Lugar na ang mga gantimpala ay marami 
at ang mga panalangin ay tinatanggap 

A- Mga oras na ang mga gantimpala ay marami at ang 
mga panalangin ay tinatanggap 

1- Buwan ng Ramadan 

Ang mga gantimpala sa buwan ng Ramada ay marami. Sinabi 
ni Propeta Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at 
pagpapala ni Allah): "Ang pinakamainam na buwan na 
dumarating sa mga Muslim ay Ramadan, at ang 
pinakamasamang buwan na dumarating para sa mga ipokrito 
ay Ramadan." (mula kay Ahmad at isinaayos ng iskolar na si 
Ahmad Shokery). Kaya siguradohing gawin sa napakadakilang 
buwan na ito (Ramadan) ang mga mainam na gawain gaya ng 
pagdarasal, pagbibigay sa mga nangagailangan o 
pagkakawang-gawa, zakat at iba pang mabubuting gawain. 
Maraming salamat kay Allah sa pagbibigay sa atin ng 



napakadakilang buwan (Ramadan) na ito at pagpapadali ng 
mga gawaing pagsamba sa panahon na ito. Iniulat ni Abu 
Huraira na sinabi ni Propeta Muhammad (sumakaniya nawa 
ang pagpapala ni Allah): "Kapag sumapit na ang Ramadan,ang 
mga pintuan ng ha bag ay binubuksan at ang mga pintuan ng 
impiyerno ay nakasara at ang mga demonyo ay nakatali." 
(Sahih Muslim). 

Pagsasagawa ng Umrah sa Buwan ng Ramadan: 

Isa sa mga biyaya ni Allah -ang kataas-taasan - sa atin ay ang 
pagdodoble ng mga gantimpala at ang Umrah sa Ramadan ay 
katumbas ng Hajj bilang sinabi ni Propeta Muhammad 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) kay 
Um Senan nang hindi niya maisagawa ng pamamaalam sa 
paglalakbay (farewell tawaf): " Kapag sumapit ang Ramadan 
isagawa ang 'Umrah dahil ang 'Umrah sa Ramadan ay 
katumbas ng Hajj." 0 kaniyang sinabi: "Mag-hajj kasama ko." 
(Pinagkasunduan). 

Ang Laylatul Qadr: 

Ang gabi ng Al-Qadr ay isang napakadakilang gabi dahil sa ang 
mga gantimpala sa pagsamba sa gabing ito ay mainam sa mga 
gantimpala ng pagsamba ng isang libong buwan na tinatayang 
walumpo't tatlong taon at apat na buwan. Sinabi ni Allah - 
ang Kataas-taasan: 

"Katotohanan, ibinaba naming ito (ang Qur'an) sa Gabi ng 
Al-Qadr (Tadhana) {l}At ano ang magpapaalam sa iyo kung 
ano ang ibig sabihin ng Gabi ng Al-Qadr (Tadhana)? {2} Ang 
Gabi ng Al-Qadr (Tadhana) ay mas mainam kaysa sa isang 
libong buwan (i.e. ang pagsamba kay Allah sa gabing ito ay 
mainam kaysa sa isang libong buwan i.e. 83 taon at 4 na 
buwan) {3}." (Surat Al-Qadr). 



Bilang karagdagan, ang marangal na Qur'an ay ibinaba sa mas 
mababang bahagi ng langit at ang kinabukasan ng lahat ng 
bagay para sa susunod na taon ay naitatala sa gabing ito. Si 
Allah -ang Kataas-taasan ay nagsabi: 

"Aming ibinaba ito (ang Qur'an) sa sagradong gabi sa buwan 
ng Ramadan - ang ika-siyam na buwan sa islamikong 
kalendaryo. Katiyakan, Kami ay lubos na nagpaalala [sa 
sangkatauhan na ang Aming Kaparusahan ay aabot sa mga 
tumanggi sa Aming Kaisahan sa Pagka-Panginoon at sa Aming 
Kaisahan sa Pagsamba] {3} 

Bukod pa rito, ang mga Muslim ay biniyayaan ni Allah - ang 
Kataas-taasan - sa gabing ito. Sinabi ni Imam Malik: Dumating 
sa aking kaalaman na ang panahon ng nasyon ni Propeta 
Muhammad (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala 
ni Allah) ay mas maikli kaysa sa panahon ng mga naunang 
nasyon at bunga nito ibinigay ni Allah sa kaniya ang marangal 
na gabi ng Al-Qadr. 

2- Ang Sampung Araw ng Dhul-Hijjah: 

Iniulat ni Ibn 'Abbas (kaluguran nawa siya ni Allah): Ang 
Propeta ni Allah (sumakaniya nawa ang kapayapaan at 
pagpapala ni Allah) ay nagsabi: "Walang ibang araw na kung 
saan ang matutuwid na gawain ay lubos na kalugod-lugod kay 
Allah liban sa mga araw na ito (i.e. ang unang sampung araw 
ng Dhul-Hijja). There are no days during which the righteous 
action is so pleasing to Allah than these days." Siya ay 
tinanong: "0 Propeta ni Allah, kahit ang jihad para kay Allah?" 
Kaniyang (sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni 
Allah) sinabi: "Kahit pa ang Jihad para kay Allah maliban sa 



isang naglakbay na nakalahad ang kaniyang buhay at mga ari- 
arian at hindi bumalik na may alinman sa mga ito." (Al- 
Bukhari). 

Upang higit pang bigyan ang diin ang kahalagahan ngsampung 
araw ng Dhul-Hijja, sumupa si Allah - ang kataas-taasan - sa 
kanila bilangsinabi Niya: 

"Sa pamamagitan ng bukang-liwayway; {1} Sa pamamagitan 
ng sampung gabi (i.e. ang unang sampung araw sa buwan ng 
Dhul-Hijja), {2} At sa pamamagitan ng patas at pagkakaiba (ng 
lahat ng nilikha ni Allah). {3}." (Surat Al-Fajr). 

Samakatwid, siguraduhing hindi ninyo makaligtaan ang mga 
araw na ito at gumawa sa abot ng inyong makakaya ng mga 
mabubuting gawain gaya ng pagbabasa ng Marangal na 
Qur'an, ang pagkakawang-gawa, pagdadasal, pag-aayuno 
lalong-lalo na sa mga Muslim na naninirahan sa Makkah at 
Madinah. Lalo na ang pag-aayuno sa araw ng 'Arafa at 
pagsasakripisyo ng tupa sa araw ng pagkakatay dahil ito ay 
mga Sunnah ni Propeta Muhammad (sumakaniya nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah) gaya nang mga naunang 
nabanggit. 


3- Mga oras na ang mga panalangin ay tinatanggap: 

A- Panalangin sa kalagitnaang oras ng gabi: 

Naiulat na si Jabir ay nagsabi: 'Aking narining ang Propeta 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) na 
nagsabi': "Bawa't gabi merong isang espesyal na oras na kung 
saan kahit anong hilinging kabutihan ng isang Muslim kay 



Allah na may kina la man sa mundo o sa kabilang-buhay, ito ay 
pagkakaloob sa kanya; at ang sandali na ito ay dumarating 
tuwing gabi." (Sahih Muslim). Ang mga panalangin sa mga 
huling oras ng gabi lalong-lalo na kung ang isang alipin ay 
nagdadasal ng Tahajjud at pribadong nakikipag-usap kay Allah; 
isa ito sa mga sandali ng pagtanggap. Si Propeta Muhammad 
(sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah) ay 
nagsabi: "Ang ating Panginoon, ang Mapalad, ang Kataas- 
taasan, ay bumababa bawa't gabi sa pinakamalapit na langit 
sa atin sa last third ng gabi at siya ay nagsasabi: (Mayroon 
bang kahit sino) na nananawagan sa Akin, (humihingi ng kahit 
na anong bagay mula sa Akin) upang aking maibigay ang 
kaniyang hinihingi? (Mayroon bang kahit sino) na humihiling 
sa Akin ng isang bagay upang Aking maibigay ang kaniyang 
hinihiling? (Mayroon bang kahit sino) na humihingi ng Aking 
kapatawaran upang Akin siyang mapatawad?" (Sahih Bukhari). 
Kaya sikaping huwag makaligtaan ang pagsamba kay Allah sa 
mga huling oras ng gabi. 

B- Panalangin sa pagitan ng Adhan at Iqamah: 

Pagkatapos ng Adhan ay maaari na isagawa ang panalangin 
sapagkat ito ang panahon na kanais-nais sa pagtanggap nito. 
Ayon kay Anas -kalugdan siya ni Allah na ang propeta - 
sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Ang panalangin na 
isasagawa sa pagitan ng Adhan at Iqamah ay hindi 
tinatanggihan." (inulat ni Abu Dawud, an-Nasai, at at-Tirmidhi 
at sinabi niya na ito ay Hasana Sahih), at idinagdag pa nito "at 
tinanong nila, 'Ano ang aming sasabihin 0 sugo ni Allah? Sabi 
niya: "Hilingin ang pagpapatawad ni Allah at kaayusan dito sa 
mundo at sa huling Araw." 



C- Sa araw ng Biyernes ay may isang oras na katanggap- 
tanggap: 

Isa sa mga katangian ng biyernes na nagiging kakaiba ito sa 
ibang mga araw ay ang isang oras na ang panalangin dito ay 
katanggap-tanggap. Naiulat ni Abu Hurayrah-kalugdansiya ni 
Allah- na ang sugo ni Allah ay nagsalita patungkol sa araw ng 
Biyernes at sinabi niya: "Mayroong oras sa araw ng biyernes 
na kapag ang isang muslim ay nagsagawa ng salah rito at 
humiling ng anuman kay Allah ay tunay na tutugunin ni Allah 
ang kanyang hiling." At ang propeta ay ipinakita niya ang igsi 
ng oras na ito sa pamamagitan ng kanyang kamay. (inulat ni al- 
Bukhari) 

Nagkakaiba ng opinyon patungkol sa takda nitong oras. Isa sa 
mga opinyon ay na ito ay sa panahon na ang imam ay naka- 
upo sa pagitan ng dalawang khutbah, at ang isang opinyon 
naman ay Simula sa pagkatapos ng khutbah sa jumu'ah 
hanggang sa pagtatapos ng Salah. Isa sa opinyon ay ito ay sa 
huling oras ng jumu'ah pagkatapos ng Salah sa Asr, at ito ang 
pinakamainam na opinyon sapagkat sina Abu Sa'eed at Abu 
Hurayrah -kalugdan sila ni Allah- ay nag-ulat na ang sugo ni 
Allah -sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Sa araw ng 
jumu'ah ay may panahon na kapag ang isang alipin ay humiling 
kay Allah rito ng mabuti ay tunay na maibibigay ito sa kanya, 
at ang panahon na ito ay sa pagkatapos ng Salah sa Asr." 
(inulat ni Ahmad at ito ay Sahih ayon kay al-lraqi) 

D- Panalangin habang isinasagawa ang Iftar sa pag- 
aayuno: 

Si propeta Muhammad -sa la I la h u alayhi wasallam-ay nagsabi: 
"Ang nag-aayuno, sa panahon na siya ay nagsasagawa ng iftar 
ay may panalangin na hindi matatanggihan." (inulat ni ibn 



majah). Samakatwid, kanais-nais sa nag-aayuno na 
manalangin at humiling kay Allah sa panahon na isinasagawa 
niya ang iftar, at isa ito sa biyaya ni allah para sa kanyang 
alipin na nag-aayuno tulad ng sinabi ng propeta ni Allah - 
sa la I la hu alayhi wasallam-: "Tatlong tao na ang kanilang 
panalangin ay hindi matatanggihan, ang nag-aayuno ha bang 
siya ay nagsasagawa ng iftar, at ang makatarungang pinuno, at 
inapi." (inulat ni at-Tirmidhi) 

E- Panalangin sa Araw ng Arafah: 

Ang propeta -sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Ang 
pinakamainam na panalangin ay sa araw ng Arafah, at ang 
pinakamainam na sinabi ko at ng mga propeta na nauna sa 
akin ay: 'La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku 
wa lahul hamdu wa huwa 'ala kuli shay'in qadeer (walang 
diyos kundi si Allah, nag-iisa siya walang katambal para sa 
kanya, para sa kanya ang kaharian at para sa kanya ang papuri, 
at siya sa lahat ng bagay ay may kakayanan.) (inulat ni at- 
Tirmidhi) 

F- Panalangin pagkatapos makumpleto ang pagbabasa ng 
buong Qur'an: 

Naiulat na si Anas -kalugdan siya ni Allah- ay iniipon niya ang 
kanyang pamilya pagkatapos niyang kumpletuhing basahin 
ang Qur'an at siya ay nananalangin at sinabi niya na ito ang 
oras na katanggap-tanggap ang panalangin. 

G- Panalangin sa pag-inom ng tubig ng Zamzam: 

Marapat sa isang tao na umiinom ng Zamzam ay layunin niya 
at umasa na gumaling at mabiyayaan at anumang makabubuti 
para sa kanyang buhay at sa huling Araw. Naiulat na ayon kay 



Jabir bin Abdullah -kalugdan siya ni Allah- na ang propeta - 
salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Ang tubig ng Zamzam 
ay para sa anumang nilayon ditto." 


B- Mga lugar na ang doble ang mga gantimpala at 
katanggap-tanggap ang mga Dua': 

1- Ang Masjid al-Haram sa Makkah: 

Sinabi ng propeta Muhammad -salallahu alayhi wasallam-: 
"Ang isang Salah sa aking masjid ay mainam ng isanlibong 
Salah sa ibang mga masjid, maliban sa Masjid al-Haram. Atang 
isang Salah sa Masjid al-Haram ay mainam ng isandaang libong 
Salah sa masjid na ito." (inulat nina imam Ahmad at ibn 
Khuzaymah). Ito ang unang masjid na ipinag-utos na lakbayin. 
At ito ang bahay ni Allah sa mundo, at na ginawa ito ni Allah 
na ligtas para sa mga tao. Ang mga muslim sa buong mundo 
nagtutungo rito at napapamahal ditto. Ito rin ang ikalawang 
naging Qiblah, at ito rin ang una sa dalawang banal na Masjid 
(Masjid al-Haram at ang masjid ng propeta sa Madinah) 

2- Ang Masjid ng Propeta -salallahu alayhi wasallam-sa 
Madinah: 

Ang masjid ng sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- sa 
madinah ay ang ikalawa sa dalawang banal na Masjid na 
ipinatayo ng propeta -salallahu alayhi wasallam- noong 
pagdating niya sa Madinah bilang lugar na ang mga muslim ay 
nagkikita at maisagawa nila ang kanilang pagdarasal,atitoang 
sentro ng pagtuturo at pag-aaral na ang mga mararangal na 
Saha bah ay nagsipag-tapos dito upang ipalaganapang Islam sa 
buong mundo. Ayon kay Abu Hurayrah -kalugdan siya ni Allah- 
na ang propeta -salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Sa 
pagitan ng aking bahay at ng aking Minbar ay hardin mula sa 



mga hardin ng paraiso. At ang aking Minbar ay nasa aking 
Hawdh." (Sahih al-Bukhari) 

Ayon kay Abu Hurayrah na ang propeta -salallahu alayhi 
wasallam- ay nagsabi: "Ang isang Salah sa aking masjid ay 
mainam ng isanlibong Salah sa ibang mga masjid, maliban sa 
Masjid al-Haram." (Sahih al-Bukhari) 

3- Masjid al-Aqsa'sa Jerusalem: 

Sinabi ni Allah: 

"Kaluwalhatian na Kanya na siyang nagpalakbay (isra 1 ) sa 
kanyang alipin sa gabi mula sa Masjid al-Haram patungo sa 
Masjid al-Aqsa 1 na aming biniyayaan ang paligid nito..." (Surah 
al-lsraa' 1) 

Ito ang unang Qiblah at dito ang gabi ng paglalakbay (Mi'raj) 
ng propeta -salallahu alayhi wasallam- na iniangat siya sa 
langit. Samakatwid, kabilang ito sa mga Masjid na ipinag-uutos 
sa mga muslim na lakbayin upang dalawin. Ayon kay Abu 
Hurayray-kalugdan siya ni Allah- na ang propeta -salallahu 
alayhi wasallam- ay nagsabi: "Hindi obligado ang paglalakbay 
maliban patungo sa tatlong Masjid; ang Masjid al-Haram, at 
ang Masjid ng sugo -saw-, at ang Masjid al-Aqsa'." (Sahih al- 
Bukhari). Tandaan na ang isang Salah na isasagawa sa Masjid 
al-Aqsa ay katumbas ng limandaang Salah sa mga masjid 
maliban sa banal na masjid sa Makkah at sa masjid ng propeta 
-salallahu alayhi wasallam- sa Madinah. 

4- Ang Masjid sa Quba 1 : 

Ayon kay Usayd bin Hudhayr -kalugdan siya ni Allah- na ang 
propeta -salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Ang Salah sa 
masjid sa Quba ay katumbas ng Umrah." (inulat ni at-Tirmidhi) 


5- 


Panalangin sa pintuan ng Ka'bah (al-Multazam): 



Ang pagsagawa ng panalangin sa harap ng pintuan ng Ka'bah 
ay tinatanggap tulad ng sinabi ng propeta —salallahu alayhi 
wasallam-: "Huwag kaligtaan na makagawa ng panalangin sa 
pagitan ng Hajar al-aswad at ng pintuan ng Ka'bah." At sinabi 
rin niya: "Ang Multazam ay lugar na ang bawat panalangin ay 
tinatanggap at sinuman ang magsagawa ng panalangin sa 
lugar na ito ay katanggap-tanggap ito sa kanya." 

C- Mga tao na ang kanilang panalangin ay tanggap: 
Panalangin ng inapi, manlalakbay at ng magulang: 

Ayon kay Abu Hurayrah -kalugdan siya ni Allah- na ang 
propeta ni Allah -salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: 
"Tatlong panalangin ang katanggap-tanggap na walang 
pagdududa; panalangin ng inapi, panalangin ng naglalakbay,at 
panalangin ng magulang para sa kanayang anak." (inulat ni at- 
Tirmidhi) 

4. Pagsasama upang alalahanin si Allah (Dhikr): 

Ayon kay Abu Hurayrah na sinabi ng sugo ni Allah -salallahu 
alayhi wasallam-: "Hindi magsasama ang mga tao sa bahay 
mula sa mga bahay ni Allah (Masjid) upang basahin ang aklat 
ni Allah at pinag-aaralan nila ito sa pagitan nila ay maliban na 
mababalutan sila ng awa at palilibutan sila ng mga anghel, at 
babanggitin sila ni Allah sa mga naroon sa Kanya." Kaya ang 
mga biyayang ito at apat na gantimpalang ito ay espesyal ni 
Allah para sa pagsasama para sa Dhikr. 

At ayon din sa kanya na sinabi ng sugo ni Allah -salallahu 
alayhi wasallam-: "Tunay na may mga anghel si a I la h na 
umiikot sila sa mga daanan upang hanapin ang mga 
nagsasagawa ng Dhikr. Kaya kapag nakakita sila ng grupo ng 
mga tao na inaalala nila si Allah ay mananawagan sila at 
sasabihing 'Halikayo sa inyong layunin.' Sinabi niya: "Kaya 



paliligiran nila sila sa pamamagitan ng mga pakpak nila 
hanggang sa umabot ito sa langit. At tatanungin sila ng 
kanilang panginoon at tunay na Siya ang pinakamaalam sa 
kanila sa mga ito: 'Ano ang sinasabi ng mga lingkodko?' 
Sasabihin nila: 'lumuluwalhati sila sa iyo, at dinadakila ka nila, 
at pinupuri ka nila, at dinadakila ka nila. 1 Kaya sasabihin niya: 
'Nakita ba nila ako? 1 Sabi nila: 'Hindi pa, sumpa man sa iyo 
Allah, hindi ka pa nila nakita. 1 Sabi niya: 'Paano na kung nakita 
na nila ako?' Sabi nila: 'kung nakita kana nila ay mas hihigitan 
nila ang pagsamba sa iyo, at higit ang kanilang pagdakila sa 
iyo, at pinakamarami ang kanilang pagluwalhati sa iyo.' Sabi 
niya: 'Ano ang kanilang hi ling sa akin?' Sabi nila: 'Hi ni hi ling nila 
sa iyo ang paraiso.' Sabi niya: 'nakita naba nila ito?' sabi nila:' 
Hindi pa, sumpa man sa iyo Allah, 0 panginoon hindi nila ito 
nakita.' Sabi niya: 'paano na kaya kung nakita na nila ito?' sabi 
nila: 'Kung nakita na nila ito ay magiging higit ang kanilang 
paghahangad ditto, at higit ang kanilang paghingi nito, at 
dakila ang kanilang pagmamahal dito.' Sabi niiya: 'at mula saan 
naman sila nagpapakupkop?' sabi nila: 'mula sa Apoy ng 
impyerno.' Sabi niya: "nakita naba nila ito?' sabi nila: ' Hindi 
pa, sumpa man sa iyo Allah, 0 panginoon hindi nila ito nakita.' 
Sabi niya: 'paano na kaya kung nakita na nila ito?' sabi nila: 
'Kung nakita na nila ito ay magiging higit ang kanilang pagtakas 
mula rito, at higit ang kanilang pagkatakot dito.' Kaya 
sasabihin niya: 'Kaya maging saksi kayo na ako ay tunay na 
nagpatawad na sa kanila.' At sasabihin ng isang anghel mula sa 
mga anghel na yaon: 'Naroon sa kanila si pulano na hindi 
kabilang sa kanila; dumating lamang sa kanila dahil sa 
pangangailangan la ng?' sabi niya: 'Sila ang pagtitipon na hindi 
magiging talunan ang makakasama nila." (inulat nina al- 
Bukhari at Muslim) 


5 . 


Pag-alaala (Dhikr) kay Allah: 



Sabi ni Allah: "... at ang mga la la ki ng umaalala nang marami 
kay Allah at mga babaeng umaalala; inihanda ni Allah para sa 
kanila ang kapatawaran at dakilang gantimpala." (Surah al- 
Ahzaab 35) 

lyon ang kanilang gantimpala, at kabilang sa kainaman ng 
Dhikr ay ang sinabi ni Allah: "Yaong mga nagsipag-sampalataya 
at naging panatag ang mga puso nila sa pamamagitan ng pag- 
alaala kay Allah; tunay na sa pag-alaala kay Allah ay 
napapanatag ang mga puso." (Surah ar-Ra'd 28) 

At sinabi niya: "Kaya alalahanin ninyo ako at alalahanin ko 
kayo..." (Surah al-Baqarah 152). At kabilang sa gantimpala ng 
Dhikr ay ang sinabi ng sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- 
: "Nauna ang mga mufarridun." At naitanong: 'at sino ang mga 
mufarridun?' Sabi niya: "Si la yaong mga la la ki at babaeng 
nagpaparami ng pag-alaala kaya Allah." (inulat nina Muslim at 
at-Tirmidhi). At sinabi ni Allah sa Hadith al-Qudsi: "Ako ay sa 
kung ano ang hangad ng alipin ko sa akin, at ako ay kasama 
niya kapag inaalala niya ako. Kaya kapag inaalala niya ako sa 
sarili niya ay aalalahanin ko siya sa sarili ko. At kapag umaalala 
siya sa akin sa isang bagay ay alalahanin ko siya sa bagay na 
mainam pa sa kanila." (inulat nina al-Bukhari at Muslim). At 
marami pang mga ayah at mga Hadith na nagpapatunay sa 
kahigtan ng Dhikr at ng mga umaalala kay Allah. At ito ay para 
sa iyo ang ilan sa mga Dhikr kabilang ang pagbanggit ng mga 
kahigtan nito at espesyal na gantimpala nito sa iba: 

a. Ang pagbigkas ng TASBIH, TAHMID AT TAHLIL: 

Ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na ang 
propeta -salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Sinuman ang 
luwalhatiin (Subhanallah) niya si Allah sa hulihan ng bawat 
Salah ng tatlumput talong ulit, at purihin (Alhamdulillah) si 
Allah ng tatlumput tatlong ulit, at dakilain (Allahu akbar) si 
Allah ng tatlumput tatlong ulit. At pagkatapos ay sinabi niya 



bilang pagganap ng ng isandaan ang: 'Laa ilaha illallah 
wahdahu laa sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa 
huwa ala kulli shay'in qadir 1 ay patatawarin para sa kanya ang 
mga kasalanan niya kahit pa na ito ay kasindami ng bula ng 
dagat." (inulat ni Muslim) 

At ayon kay Ali -kaluguran siya ni Allah- noong dumaing si 
Fatimah -kaluguran siya ni Allah- sa mga Gawain ng kamay 
niya at nagtungo siya sa propeta -salallahu alayhi wasallam- 
ngunit hindi niya ito nadatnan at si Aisha hang kanya ng nakita, 
kaya sinabi niya ito sa kanya. At nang dumating ang propeta - 
salallahu alayhi wasallam- ay ibinalita ni Aishah sa kanya ang 
pagdating ni Fatimah. Kaya dumating siya (propeta) sa amin 
habang kami ay nasa higaan na kaya tumayo kami at sinabi ng 
propeta -salallahu alayhi wasallam-: "manatili kayo sa 
kinalalagyan ninyo" at umupo siya sa pagitan naming 
hanggang sa maramdaman ng dibdib ko ang lamig ng kanyang 
paa, at pagkatapos ay sinabi niya: "Nais ba ninyo na ituro kosa 
inyo ang mainam pa kaysa sa hinihingi ninyo sa akin? Kapag 
nais na ninyong matulog ay dakilain ninyo si Allah ng 
tatlumput apat na ulit, at luwalhatiin ninyo siya ng tatlumput 
tatlong ulit, at purihin ninyo siya ng tatlumput tatlong ulit 
sapagkat mainam pa ito para sa inyo kaysa sa tagapagsilbi." 
(inulat nina al-Bukhari at Muslim). At kabilang sa espesyal na 
kainaman ng TASBIFI ay sinabi ng sugo ni Allah -salallahu 
alayhi wasallam-: "Nahihirapan ba ang isa sa inyo na 
makakuha sa bawat araw ng isanlibong kabutihan? Kaya 
nagtanong ang isa sa kasama niya: 'Paano niya makamit ang 
isanlibong kabutihan?' Sabi niya: "bigkasin niya ang TASBIFI 
(Subhanallah) ng isandaang ulit at maisusulat para sa kanya 
ang isanlibong kabutihan o buburahin sa kanya ang isanlibong 
kasalanan." (inulat ni Muslim) 


b. 


Ang pagsambit ng 'Laa ilaha illallah': 



Sinabi ng propeta —sa la I la hu alayhi wasallam-: "Magparami 
kayo ng pagsasaksi ng 'Laa ilaha illallah 1 bago pa man kayo 
mahiwalay rito. At ibulong ninyo ito sa mga yayao sa inyo." At 
sinabi niya: "Tunay na si propeta Nuh -alayhissalam- ay 
nagsabi sa kanyang anak noong mamamatay na ito: 'Inuutusan 
kita na sabihin mo ang 'Laa ilaha illallah'. Tunay na ang pitong 
mga langit at ang pitong mga lupa ay ilalagay sa isang 
timbangan at ang 'Laa ilaha illallah' ay sa kabilang timbangan 
ay madadaig pa ang mga ito ng 'Laa ilaha illallah." (inulat ni 
Imam Ahmad). At sa isa pang Hadith ay sinabi ni propeta Musa 
-as-: '0 Panginoon ko, ituro mo sa akin ang bagay ng 
alalahanin kita at mananalangin ako sa iyo sa pamamagitan 
nito. Sabi ni Allah: "0 Musa, sabihin mo ang: 'Laa ilaha illallah'. 
Sabi niya: 'Panginoon ko, lahat ng alipin mo ay sinasabi nila 
ito.' Sabi niya: "0 Musa, kahit na ang pitong mga langit at ang 
mga nilalaman nito maliban sa akin, at ang pitong mga lupa sa 
isang timbangan, at ang 'Laa ilaha illallah' ay sa kabilang 
timabangan ay madadaig ang mga ito ng 'Laa ilaha illallah'." 
(inulat nina ibn Hibban at al-Hakim). At ayon kay Abu Dharr - 
kaluguran siya ni Allah- na ang sugo ni Allah ay nagsabi: 
"Walang isang alipin na magsasabi ng 'Laa ilaha illallah' at 
pagkatapos ay namatay siya roon ay maliban na makapapasok 
siya sa paraiso." (inulat nina al-Bukhari at Muslim). 
Samakatwid, ang katagang ito ay pagtanggi sa pagkilala sa 
pagkadiyos ng iba bukod kay Allah, at pagpapatibay nit okay 
Allah lamang. At ito ay pagtatangi lamang sa kanya sa 
pagsamba. 

c. Ang pagsambit ng 'Subhanallah wa bihamdih, 
Subhanallahil adhim': 

Ayon kay Jabir -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo ni Allah - 
sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Sinuman ang magsabi 
ng 'Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil adhim' ay 



itatanim para sa kanya ang puno ng datiles sa paraiso." (at- 
Tirmidhi at an-Nasai). At sinabi niya: "Dalawang salita ang 
magaan sa dila, mabigat sa timbangan, kamahal-mahal kay ar- 
Rahman; 'Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil adhim 1 ." 
(inulat nina al-Bukhari at Muslim). 

d. Ang pagsambit ng 'Subhanallahi wa bihamdih': 

Ayon kay Abu Dharr -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo ni 
Allah -sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Nais mo bang 
sabihin ko sa iyo ang pinakamamahal na salita kay Allah? Ang 
'Subhanallahi wa bihamdih'." (Muslim). At sa iba pang ulat ay 
naitanong sa sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- na ano 
ang salita na pinakamainam?: sabi niya: "Ang pinili ni Allah 
para sa mga anghel at mga lingkodniya ay 'Subhanallahi wa 
bihamdih'." (Muslim). At ayon kay Abdullah bin Khubayb - 
kaluguran siya ni Allah- na sinabi ng sugo ni Allah -salallahu 
alayhi wasallam-: "Sinuman ang nais niya na ang pera ay 
gugulin niya at sa gabi ay babalik ito sa kanya ay palagiin niya 
ang pagsambit ng; 'Subhanallahi wa bihamdih'" (Sahih al- 
Jami'). At ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na 
ang sugo ni Allah ay nagsabi: "Sinuman ang magsabi ng 
'Subhanallahi wa bihamdih' sa isang a raw ng isandaang u lit ay 
buburahin ang mga kasalanan niya kahit pa na sindami ito ng 
bula sa dagat." (al-Bukhari at Muslim) 

e. Ang pagsambit ng 'Subhanallah walhamdu lillah, wa laa 
ilaha illallah, wallahu akbar': 

Sinabi ng sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam-: "Nakita ko 
sa gabi ng aking Isra' si propeta Ibrahim al-Khalil at sinabi niya 
'0 Muhammad, iparating mo mula sa akin ang Salam para sa 
iyong Ummah, at sabihin mo sa kanila na ang paraiso dalisay 
ang lupa, masarap ang tubig nito, at ito ay dalawang butas at 
tunay na ang itatanim dito ay 'Subhanallah walhamdu lillah. 



wa laa ilaha illallah, wallahu akbar'." (at-Tirmidhi). At sinabi pa 
niya: "Ang pagsasambit ko ng 'Subhanallah walhamdu lillah, 
wa laa ilaha illallah, wallahu akbar 1 ay mainam pa sa akin kaysa 
sa anumang sinisikatan ng araw." (Muslim). 

f. Ang pagsambit ng 'Subhanallahi wa bihamdih, adada 
khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midaada 
kalimatih.': 

Ayon kay Juwayriyyah na ina ng mga mananampalataya - 
kaluguran siya ni Allah- na ang propeta -sa la I la h u alayhi 
wasallam- isang umaga ay lumabas mula sa kanya pagkatapos 
niyang isagawa ang Salah sa Subh (fajr) habang siya 
(Juwayriyyah) ay nasa kanyang dasalan. At pagkatapos ay 
bumalik siya pagkaraan ng pagsapit ng Dhuha 1 habang siya ay 
naka-upo rito; kaya sinabi niya: "Ikaw ay nanatili sa iyong 
kalagayan Simula ng iwanan kita rito? Sabi niya: 'Oo. 1 Sabi ng 
propeta -salallahu alayhi wasallam-: "Tunay na nasabi ko ang 
apat na salita nang tatlong ulit kung ito ay tinimbang sa 
anumang sinabi mo habang sa araw na ito ay mas mabigat pa 
ito; 'Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqihi, wa ridha 
nafsihi, wa zinata arshihi, wa midaada kalimatih'." At sa ibang 
ulat ay: 'Subhanallahi, adada khalqihi, Subhanallahi ridha 
nafsihi, Subhanallahi zinata arshihi, Subhanallahi midaada 
kalimatih.'" (inulat ni Muslim). 

g. Ang pagsambit ng 'Laa ilaha illallahu wahdah, laa 
sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli 
shay'in qadir': 

Sinabi ng sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam-: "Sinuman 
ang magsabi sa umaga ng; 'Laa ilaha illallahu wahdah, laa 
sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli 
shay'in qadir' ay mapapasa-kanya ang gantimpala na 
pagpapalaya ng alipin mula sa anak ni Ismael. At mabubura sa 



kanya ang sampung kasalanan, at iaangat para sa kanya ang 
sampung kabutihan, at siya ay nasa proteksiyon laban sa 
shaytan hanggang sa maghapon. At kapag sinabi niya ito sa 
hapon ay ganoon din hanggang sa abutan siya ng umaga." 
(inulat ni ibn Majah). At ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran 
siya ni Allah- na ang sugo ni Allah -sa la I la h u alayhi wasallam- 
ay nagsabi: "Sinuman ang magsabi ng 'Laa ilaha illallahu 
wahdah, laa sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa 
ala kulli shay'in qadir' sa isang araw ng isandaang ulit ay 
mapapasa-kanya ang katulad ng pagpapalaya ng sampung 
alipin, at isusulat para sa kanya ang isandaang kabutihan, at 
buburahin sa kanya ang isandaang kasalanan. At mapapasa- 
kanya ang proteksiyon mula sa shaytan sa araw na iyon 
hanggang sa maghapon. At walang ibang Gawain na 
pinakamabuti pa rito maliban sa la la ki ng gumawa ng higit pa 
rito." (al-Bukhari at Muslim). 

h. Ang pagsambit ng 'Laa hawla wa laa quwwata ilia 
billah 1 : 

Ayon kay Abu Musa al-Ash'ari -kaluguran siya ni Allah- na ang 
sugo ni Allah -sa la I la h u alayhi wasallam- ay nagsabi: "0 
Abdullah bin Qays, nais mo bang ituro ko sa iyo ang yaman 
mula sa mga yaman ng paraiso?" Sabi ko: Opo 0 sugo ni Allah. 
Sabi niya: "Sabihin mo; 'Laa hawla wa laa quwwata ilia billah'." 
(al-Bukhari at Muslim) 


6. ANG PAGHINGI NG PATAWAD SA PAGTATAPOS NG 
PAGTITIPON: 


Ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo 
ni Allah ay nagsabi: "Sinuman ang umupo sa isang pagtitipon 
at naparami ang kanyang pagkakamali, at sinabi niya bago pa 



man siya tumayo upang lisanin ang pagtitipon niyang iyon; 
'Subhanakallahumma, wa bihamdika, ash'hadu allaa ilaha ilia 
anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. 1 Ay maliban na pinatawad 
na sa kanya ang anumang nasa pagtitipon na iyon." (at- 
Tirmidhi at an-Nasai) 


7. ANG TAKOT KAY ALLAH: 

Sabi ni Allah: 

"at para sa sinumang may takot sa kalagayan ng kanyang 
Panginoon ay dalawang paraiso." Surah ar-Rahman 46. 

At sinabi niya: 

"Subalit sinuman ang may takot sa kalagayan ng kanyang 
panginoon at ipinagbawal sa sarili ang pithaya. Tunay na ang 
paraiso ay kanyang kalalagyan." Surah an-Naba 1 40-41 
At sinabi pa niya: 

"Tunay na ang mga may takot ay sa mga paraiso at mga bukal 
mananahan." Surah al-Hijr 45. 

At ang takot kay Allah ay nagpapakilos sa alipin upang 
gumawa ng mga pagsunod at iwasan ang mga ipinagbawal; 
sabi ni Allah: 

"At sinuman ang palasamba sa klagitnaan ng gabi na 
isinasagawa ang Sujud at tumatayo dahil inaalala niya ang 
Huling Araw at hinahangad niya ang habag ng panginoon 
niya..." Surah az-Zumar 9. 

At sinabi pa niya: 

"Tunay na yaong mga may takot sa kanilang panginoon na 
nangangamba. Atyaong sa mga tanda ng kanilang panginoon 
ay nananampalataya. At yaong sa kanilang panginoon ay hindi 
nagtatambal. At yaong ibinibigay nila ang anumang ibnigay sa 
kanila habang ang kanilang mga puso ay nangangamba na sa 
kanilang panginoon sila magsisipag balikan. Sila yaong nag- 



uunahan sa mga kabutihan, at sila sa mga yaon ay nauuna." 
Surah al-Mu'minun 57-61. 

At ag mga Ulama ay sila yaong may takot. Sila ang mas may 
takot sa kanilang panginoon sapagkat alam nila ang kadakilaan 
niya at ng mga tanda niya, at sidhi ng kanyang parusa sa mga 
suwail; sinabi niya: "Tunay na ang may takot kay Allah mula sa 
kanyang mga lingkoday ang mga maalam." Surah Faitr 28. 

At ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- sa hadith 
patungkol sa pitong pasisilungin ni Allah sa kanyang silong sa 
araw na walang lilim kundi ang kanyang lilim ay kabilang sa 
mga yaong ay la la ki ng niyaya siya ng babaeng may katayuan at 
kagandahan ngunit sinabi niya: 'Tunay na ako ay natatakot kay 
Allah. 1 (al-Bukhari at Muslim). At sa isang ulat na ayon kay Ibnu 
Abbas -kaluguran siya ni Allah- na nagsabi: Narinig ko ang 
sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- na nagsasabi: 
"Dalawang mata ang hindi mahihipuan ng apoy; mata na 
umiyak dahil sa takot kay Allah, at mata na di-nakatulog dahil 
sa pagbabantay sa landas ni Allah." (at-Tirmidhi) 


8. PAGHAHANGAD NG GANTIMPALA SA PAGKAMATAY 
NG ANAK: 

a- Ayon kay Abu Musa al-ash'ari -kaluguran siya ni Allah- 
na ang sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: 
"Kapag namatay ang anak ng isang lingkod ay sasabihin ni 
Allah sa mga anghel niya: "Kinuha ninyo ang anak ng lingkod 
ko?" sabi nila: 'Opo.' At sasabihin niya: "Kinuha ninyo ang 
bunga ng kanyang puso?" sabi nila: 'Opo. 1 At sasabihin niya: 
"Ano ang sinabi ng lingkod ko?" sabi nila: 'Pinuri ka at 
nagtimpi. 1 Kaya sasabihin ni Allah: "Itayo ninyo ang bahay para 
sa lingkod ko sa loob ng paraiso at tawagin ninyo itong bahay 
ng pagpuri." (Tirmidhi). 



b- Sinuman ang namatayan ng dalawa o tatlong anak: 
Ayon kay Abu Saeed na sinabi niya: Dumating ang isang babae 
sa sugo ni a I la h -salallahu alayhi wasallam- at sinabi nito: '0 
Sugo ni Allah, ang mga kalalakihan ay nakakuha ng iyong 
salita, kaya gawin mo rin ang isang araw para tunguhin ka 
naming upang ituro mo ang anumang itinuro sa iyo ni Allah.' 
Sabi niya: "Magtipun-tipon kayo sa araw na ganito sa lugar na 
ganito" kaya nagtipun-tipon sila at dumating sa kanila ang 
sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- at tinuruan sila ng 
anumang itinuro sa kanya ni Allah at sinabi niya: "Sinuman sa 
inyo ang namatayan ng tatlong anak ay maliban na mayroon 
siya panangga mula sa apoy." At sinabi ng isang babae: '0 sugo 
ni Allah, o kaya ay dalawa. 1 Kaya inulit niya ito at sinabi niya: 
"at dalawa, at dalawa, at dalawa." (al-Bukhari). At ayon kay 
Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah-na ang sugo ni Allah - 
salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Ang ang isang muslim 
na namatayan ng tatlong anak ay hindi mahihipo ng apoy." (al- 
Bukhari) 


9. ANG PAGSUNOD SA SUGO NI ALLAH -SALALLAHU 
ALAYHI WASALLAM-: 

Ang sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- ay huwaran 
natin, at halimbawa natin sa pagsunod sa mabuti attagumpay. 
At sa pagsuway sa kanya ng mg autos ay kasamaan at 
pagkalugi sa mundo at sa Huling Araw. 

Sabi ni Allah: "Tunay na para sa inyo ang mabuti ng huwaransa 
sugo ni Allah, para sa sinumang hinahangad niya si Allah, at 
ang Huling Araw, at umaalala ng marami kay Allah." (Surah al- 
Ahzab 21). At ang pagsunod sa sugo ay kabilang sa pagsunod 



kay Allah; sinabi ni Allah: "Sinuman ang sumusunod sa sugoay 
tiyak na sumunod siya kay Allah." (Surah an-Nisa' 80). 

At ang pagsunod kay Allah at sa sugo niya ay dahilan upang 
makamit ang mataas na antas sa paraiso; sabi ni Allah: 

"At sinuman ang sumunod kay Allah at sa sugo ay sila yaong 
makakasama nila ang mga biniyayaan ni Allah na mga propeta, 
mga matatapat, at mga martir, at mga mabubuti, atyaon ang 
mainam na pagsasama." (Surah an-Nisa 1 69) 

At ang pagsunod sa sugo ni Allah -sa la I la hu alayhi wasallam- 
ay dahilan upang makamit ang pagmamahal ni Allah para sa 
lingkod niya, at pagpupunas sa mga kasalanan at pagkakamali; 
sinabi ni Allah: 

"Sabihin mo, kung tunay na iniibig ninyo si Allah ay sumunod 
kayo sa akin, nang sa gayon ay mamahalin kayo ni Allah at 
patatawarin niya para sa inyo ang mga kasalanan ninyo, at si 
Allah ay mapagpatawad at maawain." (Surah Aal-lmraan 31) 
At tunay na inutusan tayo na sumunod sa kanya, atiwasanang 
ipinagbawal niya sa lahat ng mga yaon mula sa salita at mga 
gawa, at mga pagpapasya at mga pamamaraan; ayon sa sinabi 
niya: "At anuman ang ipinag-utos sa inyo ng sugo ay sundin 
ninyo, at anuman ang ipinagbawal niya sa inyo ay itigil ninyo." 
(Surah al-Hashr 7). At sapagkat siya ang mapagmahal na 
tagagabay; dumating siya upang iligtas ang sangkatauhan at 
gabayan ito tungo sa katotohanan. Sinabi ni Allah: 

"Tunay na dumating sa inyo ang sugo na mula sa mga sarili 
ninyo, na pahirap sa kanya ang anumang masamang danasin 
ninyo, nagpapahalaga sa inyo, sa mga mananampalataya siya 
ay mahabagin at maawain." Surah at-Tawbah 128). At sinabi 
rin niya: "At hindi ka naming ipinadala kundi bilang habag para 
sa mga nilalang." (Surah al-anbiyaa 1 107). At sinabi niya: "At 
hindi ka namin ipinadala kundi bilang tagapagbalita at 
tagapagbabala." Surah al-Furqan 56). 



10. ANG PAGBATI SA SUGO Nl ALLAH -SALALLAHU ALAYHI 
WASALLAM-: 


Sabi ni Allah: 

"Tunay na si Allah at ang mga anghel niya ay bumabati sila ng 
pagpapala sa propeta; 0 kayong mga mananampalataya, 
bumati kayo ng pagpapala sa kanya at bumati kayo ng 
kapayapaan ng ganap na kapayapaan." (Surah al-Ahzaab 56). 
At ayon kay Abu Hurayrah -k-na ang sugo ni Allah -sa la I la h u 
alayhi wasallam- ay nagsabi: "Sinuman ang bumati ng salawat 
sa akin ng isang beses ay gagantimpalaan siya ni a I la h ng 
sampung ulit." (Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidhi, an-Nasai). At 
ayon din sa kanya na sinabi ng sugo ni Allah —sa la I la hu alayhi 
wasallam-: "Walang isaman na babati ng Salam sa akin ay 
maliban na ibabalik ni sa akin ang kaluluwa ko upang gantihan 
ko siya ng salam." (Abu Dawud). At ayon din sa kanya na ang 
sugo ni Allah -sa la I la h u alayhi wasallam- ay nagsabi: "Huwag 
ninyong gawing darausan ng piyesta ang aking libingan, ngunit 
bumati kayo ng pagpapala sa akin sapagkat ang inyong pagbati 
ay makararating sa akin kahit saan man kayo naroon." (abu 
Dawud). At ayon kay Abu Talhah -kaluguran siya ni Allah- na 
ang sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: 
"Dumating sa akin si anghel Jibril at sinabing '0 Muhammad, 
hindi ba kalugod-lugod sa iyo na ang iyong panginoon ay 
magsasabi; "Walang isaman na mula sa iyong Ummah ang 
babati ng pagpapala sa iyo ay maliban na pagpapalain ko siya 
dahil dito ng sampung ulit, at na walang isaman na mula sa 
iyong Ummah ang babati sa iyo ng kapayapaan ay maliban na 
gagantimpalaan ko siya dahil dito ng sampung ulit." Sabi ko: 
"Opo 0 aking panginoon." (an-Nasai) 



At sa pagdarasal ay isinabatas sa atin ang pagbati ng 
pagpapala sa sugo -sa la I la h u alayhi wasallam- kaya ayon kay 
Abu Mas'oud al-Badri -kaluguran siya ni Allah- na sinabi niya: 
Sinabi ni Bishr bin Sa'd: 'O sugo ni Allah, paano kami babati ng 
Salawaat sa iyo?Tumahimik siya at pagkatapos ay sinabi niya: 
"Sabihin ninyo; 'Allahumma salli ala Muhammad, wa ala aali 
Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim, wa ala aali Ibrahim. 
Wa baarik ala Muhammad, wa ala aali Muhammad, kama 
baarakta ala Ibrahim, wa ala aali Ibrahim, innaka hamidum 
majid.'" (inulat ni Muslim). 

0 Allah pagpalain mo at biyayaan mo ang aming pinunong si 
Muhammad, at ang pamilya niya, at mga kasamahan niya na 
mga dalisay at mga malilinis, at ang mga sumunod sa kanila sa 
kabutihan hanggang sa Huling araw; pagpapala at kapayapaan 
na ganap at kumpleto. 


11. ANG I LAN SA MGA PANALANGIN (DUA 1 ) AT ANG 
KAHIGTAN NITO: 

a. Panalangin bago matulog: 

Ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo 
ni Allah -salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Kapag ninais 
na ng isa sa inyo ang kanyang higaan pagpagin niya ang higaan 
niya sapagkat hindi niya alam kung ano ang naroon pagkaraan 
niya, at pagkatapos ay sabihin niya; 'Bismikallahumma, 
wadha'tu janbiy wa bika arfa'uhu, in amsakta nafsiy 
farhamhaa, wa in arsaltahaa fah'fadh haa bima tahfadhu bihi 
ibaadaka as-saalihin'" (al-Bukhari at Muslim). At sinabi pa niya 
kay al-Barraa 1 bin Aazib-k-: "Kapag tinungo mo na angtulugan 
mo ay isagawa mo ang Wudhu' katulad ng Wudhu 1 mo sa 
Salah, at pagkatapos ay humiga ka sa iyong kanang tagiliran at 
sabihin mo ang; 'Allahumma aslamtu nafsiy ilayk, wa 



fawwadhtu amriy ilayk, wa alja'tu dhahriy ilayk raghbatan wa 
rahbatan ilayk, laa malja'a wa laa manjaa minka ilia ilayk. 
Aamantu bikitaabika alladhi anzalt, wa bi nabiyyika alladhi 
arsalt 1 sapagkat kung mamatay ka ay mamamatay ka sa ilalim 
ng Fitrah. At gawin mo itong huling sasabihin mo. At kapag 
inumaga ka ay makukuha mo ang gantimpala." (al-Bukhari at 
Muslim). 

b. Dua 1 upang malutas ang suliranin at mabayaran ang 
utang: 

Ayon kay AN -kaluguran siya ni Allah- na ang isang alipin na 
may kasunduang kalayaan sa kanyang amo at sinabi nito: 
'Tunay na nawalan na ako ng pag-asa sa aking kasunduan, 
kaya sana ay tulungan mo ako.' Sabi niya: Nais mo ban a ituro 
ko sa iyo ang mga salita na itinuro sa akin ng sugo ni Allah - 
sa la I la hu alayhi wasallam- na kahit ang gabundok na utangang 
mayroon ka ay babayaran ito ni Allah para sa iyo? Sabihin mo 
ang; 'Allahummak finiy bihalalika an haramika, wa aghniniy 
bifadhlika amman siwaaka'. (inulat ni at-Tirmidhi). At ayon kay 
Anas -kaluguran siya ni Allah-na ang sugo ni Allah -sa la I la hu 
alayhi wasallam- ay nagsabi: "Allahumma inni a'udhu bika 
minal ham mi wal huzn, wal ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubn, 
wa dal'iddayn wa ghalabatir rijaaI" (al-Bukhari at at-Tirmidhi) 


12. ANG PAGBABASA NG QUR'AN: 

Sabi ni Allah: 

"At kapag binibigkas ang Qur'an ay unawain ninyo ito at 
tumahimik kayo upang kayo ay kaawaan." Surah al-A'raaf 204. 


Ayon kay Ibn Mas'oud -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo ni 
Allah -sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Sinuman ang 



bigkasin niya ang isang letra mula sa aklat ni Allah (Qur'an) ay 
mapapasa-kanya ang isang kabutihan at ang kabutihan na ito 
ay magiging sampung tulad nito. Hindi ko sinasabi na ang 'Alif 
Laam Meem 1 ay isang letra, ngunit ang Alif ay letra, at ang 
Laam ay letra, at ang Meem ay letra." (at-Tirmidhi). At ayon 
kay Abdullah bin amr bin al-Aas -kaluguran siya ni Allah- na 
sinabi ng sugo ni Allah —sa la I la hu alayhi wasallam-: "Sasabihin 
sa nakasaulo ng Qur'an; 'Magbasa ka, at umangat ka katulad 
ng pagbabasa mo nito sa mundo, sapagkat ang iyong katayuan 
sa itaas ay ayon sa huling Ayah na iyong mababasa." (inulat 
nina Abu Dawud at at-Tirmidhi). 

Kaya marapat sa atin na kapag binabasa natin ang Qur'an ay 
bigkasin natin ito ng mayTarteel at katiwasayan, at may pag- 
unawa sa mga kahulugan nito, at iniisip ang mga aral nito, at 
isabuhay ang mga batas nito; sabi ni Allah: "at bigkasin moang 
Qur'an nang may kaayusan." (Surah al-Muzzammil 4) kaya ang 
utos dito ay nangangahulugan na ito ay obligado. At si 
Abdullah bin Mas'oud ay nagsasabi: 'Kapag narinig mo ang 'o 
kayong mga mananampalataya' ay ibaling mo rito ang iyong 
pandinig sapagkat maaaring may utos na uutusan ka o kaya'y 
pagbabawal na pipigilan ka.' (aklat na umdatut tafsir p.1/619) 
At naiulat ni Abu Umamah -kaluguran siya ni Allah- patungkol 
sa kahigtan ng pagbabasa ng Qur'an at ng dalawang Surah na 
al-Baqarah at Aal-lmraan, sinabi niya: Narinig ko ang sugo ni 
Allah -sa la I la hu alayhi wasallam- na nagsabi: "Magbasa kayo 
ng Qur'an sapagkat tunay na ito ay magiging tagapamagitan sa 
Araw ng Pagkabuhay para sa mga mambabasa nito. Magbasa 
kayo ng Surah al-Baqarah at Aal-lmraan sapagkat ang 
dalawang ito darating sa araw ng pagkabuhay na parang 
dalawang ulap o kaya'y dalawang lilim o kaya'y dalawang 
grupo ng mga ibon na magtatanggol para sa mambabasa nila. 
Magbasa kayo ng Surah al-Baqarah sapagkat ito ay biyaya, at 



ang pag-iwan nito ay pagkatalo, at hindi ito magagapi ng mga 
manggagaway." (inulat ni Muslim). 

At ang kahigtan naman ng pagbabasa ng Surah al-Kahf sa araw 
ngJumu'ah ay inulat ni Abu Sa'eed al-Khudri -kaluguran siya 
ni Allah- na ang propeta -sa la I la h u alayhi wasallam- ay 
nagsabi: "Sinuman ang magbsa ng Surah al-Kahf sa araw ng 
Jumu'ah ay iilawan siya ng liwanag sa pagitan ng dalawang 
Jumu'ah." (inulat nina al-Hakim at al-Baihaqi) 

At ang kahigtan naman ng pagbabasa ng Surah al-lkhlas ay 
naiulat ni Ubay bin Ka'b -kaluguran siya ni Allah- na sinabi ng 
sugo ni Allah —sa la I la hu alayhi wasallam-: "Sinuman ang 
magbasa ng 'Qul huwallahu ahad...' ay tunay na nabasa niya 
ang katumbas ng tatlong bahagi ng Qur'an." (inulat ni an- 
Nasai) 


AT ANG MGA TAO SA PAGBABASA NG QUR'AN AY NASA 
DALAWANG URI: 

Sabi ng sugo ni Allah —sa la I la hu alayhi wasallam-: "Ang siyang 
nagbabasa ng Qur'an na magaling siya dito ay makakasama 
niya ang mga mabubuting anghel. At ang nagbabasa nito na 
nahihirapan siya ay mayroon siyang dalawang gantimpala; 
gantimpala ng pagbabasa at gantimapala ng kanyang 
pagsusumikap." (Inulat nina al-Bukhari at Muslim) 

PANGKALAHATAN, SA ASPETO NG GANTIMPALA AT 
PAGKAKAMALI, SILA AY NASA TATLONG SITWASYON: 

1. Ang magaling bumasa ng Qur'an na ibinibigay niya ang 
karapatan nito, at ipinapatupad niya ang mga batas ng 
pagbasa nito at Tajweed nito; kaya siya ay gagantimpalaan 



2. Ang nagbabasa nito habang nahihirapansiya; maaaring 
napag-aralan niya ang tamang pamamaraan ng pagbasa nito 
ngunit hindi niya kayang basahin ito ng tamang pamamaraan 
nito dahil sa tigas ng kanyang dila o hirap sa pagbigkas ng ilan 
sa mga letra; kaya siya ay gagantimpalaan 

3. Siya na mapagmalaki sa pagkatuto sa tamang pagbasa 
ng lengguwaheng arabe, at dinala niya pa ito sa pagbigkas ng 
sarili niyang lengguwahe; siya ang nagkakasala. 

a. ANG PAGKA-OBLIGADO NG PAG-AARAL NG TAJWEED: 
At ang patunay ng mga maalam na kinuha nila ang opinyon ng 
pagka-obligado nito ay ang ulat ni Abdullah bin Mas'oud - 
kaluguran siya ni Allah- habang tinuturuan niya angisanglalaki 
ngunit binigkas niya ang Ayah na ito nang hindi niya tinupad 
ang madd (pagpapahaba). Kaya sinabi sa kanya ni ibn 
Mas'oud: 'Hindi ganyan ang pagpa-bigkas sa akin ng sugo ni 
Allah.' Sabi ng lalaki: Paano ba ito pinabigkas sa iyo o Abu 
Abdurrahman? Kaya binasa niya ang Ayah ng may Madd. 
(inulat ni Saeed bin Mansur, at ito ay Sahih ayon kay albani) 


13. ANG PAGSASA-ULO NG QUR'AN AT KAHIGTAN NG ILAN 
SA MGA SURAH: 

Sabi ng sugo ni Allah —sa la I la hu alayhi wasallam-: "Tunay na 
ang sinumang wala ni katiting na laman mula sa Qur'an ang 
kanyang kalooban ay tulad ng sirang bahay." (at-Tirmidhi 
2913) 

Ang kahigtan ng pagsasa-ulo ng ilang Surah: 

Ang kahigtan ng mga unang talata ng Surah al-Kahf ay sinabi 
ng sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam-: "Sinuman ang 
maisaulo niya ang unang sampung talata ng Surah al-Kahf ay 



makaliligtas siya mula sa Dajjal." (inulat ni Muslim 809, Abu 
Dawud 4323, at-Tirmidhi 2886, an-Nasai 949). Nawa'y 
kupkupin tayo ni Allah laban sa kasamaan niya. 

At sinabi rin niya patungkol sa kahigtan ng Surah al-Mulk: 
"Tunay na may Surah sa Qur'an na may tatlumpung talata na 
ito ay mamamagitan sa nakasaulo nito hanggang sa siya ay 
maipasok nito sa paraiso." (Abu Dawud, at-Tirmidhi, ibn 
Majah, an-Nasai) 

At ang kahigtan naman ng pagbasa ng ayatul Kursiy ay 
nabanggit ni Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- sa hadith 
ng pangangalaga ng Zakah sa Ramadhan: "Kapag hihiga kana 
sa iyong higaan ay basahin mo ang Ayatul Kursiy hanggang sa 
matapos mo ito sapagkat mananatili sa iyo ang tagabantay 
mula kay Allah, at hinding hindi ka la la pita n ng demonyo 
hanggang sa umaga." (inulat ni al-Bukahri 5010) 

At ayon kay ibn Mas'oud -kaluguran siya ni Allah- na sinabi ng 
sugo ni Allah —sa la I la hu alayhi wasallam-: "Sinuman ang 
basahin niya ang huling dalawang talata ng Surah al-Baqarah 
sa gabi ay makasasapat na ito para sa kanya." (inulat ng anim 
na mga iskolar ng Hadith) 



PANGALAWA: MGA GAWAIN NAANG PAKINABANG NITO AY 
BABALIK SA GUMAWA NITO, DUO SA MUNDO ATSA HULING 
ARAW: 


1. ANG MGA SADAQAH: 

Sabi ni Allah: 

"Tunay na ang mga la la ki ng matatapat at mga babaeng 
matatapat na nagpautang sila kay Allah ng mabuting pautang 
ay magiging doble ito para sa kanila, at mapasakanila ang 
mabuting gantimpala" (Surah al-Hadid 18) 

At sa isang Sharif na Hadith: "Ang Sadaqah ay patunay" 
sapagkat ito ay patunay sa pagiging busilak ng isang lingkod 
mula sa pagkamaramot at pagka-kuripot. At patunay din sa 
pagtitiwala ng lingkod sa pangako ni Allah na papalitan niya ito 
para sa gumugugol ng Sadaqah, at ang gantimpalang ito ay sa 
Araw ng pagkabuhay. At ito ay panangga ng lingkod laban sa 
apoy sa Araw ng pagkabuhay; sani ng sugo ni Allah —sa la I la hu 
alayhi wasallam-: "Katakutan ninyo ang apoy kahit sa 
pamamagitan lamang ng pagbigay ng kalahati ng datiles." (al- 
Bukhari 1417, Muslim 1016). At ayon kay Abu Hurayrah - 
kaluguran siya ni Allah- na ang sugo ni Allah -sa la I la h u alayhi 
wasallam- ay nagsabi: "Sinuman ang nagkawanggawa ng kahit 
na isang datiles mula sa malinis na pamumuhay, at walang 
tinatanggap si Allah kundi ang malinis, tunay na tatanggapin 
ito ni Allah sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay at 
pagkatapos ay aalagaan niya ito para sa may-ari nito, katulad 
ng pag-aalaga ng isa sa inyo ng kanyang kabayo hanggang sa 
ito ay maging kasindami ng bundok." (inulat ni al-Bukhari 
1410, at Muslim 1014) 



At ang isang tao ay nasa lilim ng kanyang Sadaqah sa araw ng 
pagkabuhay hanggang mahatulan ang mga tao. Ayon kay 
Uqbah bin Aamir -kaluguran siya ni Allah- na narinig ko ang 
sugo ni Allah na nagsasabi: "Ang bawat tao ay nasa lilim ng 
kanyang Sadaqah hanggang sa mahatulan ang mga tao." 
(inulat ni Imam Ahmad 17371). At ang may sinseridad na 
nagkakawanggawa ay nasa lilim din ng trono ng Mahabagin 
kasama ang pitong mga uri ng tao na pasisilungin ni Allah sa 
araw na walang ibang lilim kundi ang lilim ni Allah; sinabi ng 
sugo ni Allah: "...at ang la la ki ng nagbigay ng Sadaqah na 
inilihim niya ito na hindi nalalaman ng kaliwang kamay niya 
ang ibinigay ng kanang kamay niya..." 

At sa pamamagitan ng Sadaqah ay malulutas ang hirap ng may 
utang, at matutulungan ang may pangangailangan, at 
mapaluluwagan ang nahihirapan, at mabibigyan ang 
humihingi, at mababahagian ang mahirap, at matutulungan 
ang hikahos, at maipantatawid para sa mga baloat mga ulira, 
at iba pang mga bagay. 

At ang dakilang kahigtan ng Sadaqah ay ang gumagawa nitoay 
may napakalaking gantimpala mula kay Allah; sabi niya: "ang 
katulad ng mga yaong gumugugol sa kanilang mga kayamanan 
para sa landas ni Allah ay katulad ng isang butyl na tumubo sa 
pitong tangkay, sa bawat tangkay ay may isandaang butyl. At 
daragdagan pa ni Allah para sa sinumang nais niya, at si Allah 
ang pinakamalawak at pinakamaalam." (Surah al-Baqarah 
261). At ang pinakamababang gantimpala ay sampung ulit 
hanggang sa pitundaang ulit, at uulitin pa ni Allah para sa 
sinumang nais niya nang napakaraming ulit dahil sa kanyang 
pagiging mapagbigay at kabaitan. 

At ang nagbibigay ng Sadaqah ay ipinapanalangin siya ng mga 
anghel; ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na 



ang siigo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: "ang 
bawat araw na inuumaga ang mga lingkod ay may dalawang 
anghel na bumababa at sasabihin ng isa sa kanila: '0 Allah 
bigyan mo ang sinumang nagbigay ng kapalit. 1 At sasabihin 
naman na isa: '0 Allah bigyan mo ang sinumang nagdamot ng 
kawalan. 1 " At sinabi pa niya: "Hinding hindi nababawasan ang 
kayamanan dahil sa Sadaqah." (inulat ni at-Tirmidhi 2325) 

At ang Sadaqah ay hindi lamang limitado sa pera, ngunit itoay 
pangkalahatan at mas malawak pa. ayon kay Anas -kaluguran 
siya ni Allah- na ang sugo ni Allah ay nagsabi: "Wala ni isang 
muslim na magtatanim ng isang pananim, o magsasaka ng 
isang sakahin at makakakain mula rito ang ibon o tao o hayop 
ay maliban na mapapasakanya ang gantimpala ng Sadaqah." 
(al-Bukhari 2320, Muslim 1553, at-Tirmidhi 1382). 

At ayon kay Abu Dharr -kaluguran siya ni Allah- na ang mga 
tao mula sa kasamahan ng sugo ni Allah -salallahu alayhi 
wasallam- ay nagsabi sa kanya: "0 sugo ni Allah, nagtamo ang 
mga mayayaman ng mga gantimpala sapagkat sila ay 
nagsasagawa ng Salah katulad ng Salah naming, at nag-aayuno 
sila katulad ng ayuno naming, at nagbibigay sila mula sa 
mabubuting kayamanan nila. Sabi niya: "hindi bat may ginawa 
si Allah para sa inyo na magiging Sadaqah ninyo. Tunay na sa 
bawat TASBIH ay sadaqah, at sa bawat TAKBIR ay Sadaqah, at 
sa bawat TAHMID ay Sadaqah, at sa bawat TAHLIL ay Sadaqah, 
at sa pag-uutos ng mabuti ay Sadaqah, at pagbabawal ng 
masama ay Sadaqah, at sa bawat bahagi ninyo ay may 
Sadaqah." Sabi nila: '0 Sugo ni Allah, kapag ginawa ng isa sa 
amin ang pagnanasa niya ay mayroon siya ritong gantimpala? 
Sabi niya: "Nakita ba ninyo kung ilagay niya ito sa bawal, siya 
ba ay may kasalanan? Ganoon din kung ilalagay niya ito sa 
Halal ay may gantimpala siya roon." (Muslim 595). 



Ayon kaySaeed bin Abi Burdah na mula sa kanyang lolonaang 
propeta -sa la I la h u alayhi wasallam- ay nagsabi: "Marapat sa 
bawat muslim na mayroon siyang Sadaqah." Sabi nila: 0 
propeta ni Allah, paano ang siyang walang mahanap? Sabi 
niya: "Gumawa siya sa pamamagitan ng kamay niya upang 
mapakinabangan niya ang sarili niya at ng siya ay 
mapakagbigay ng Sadaqah.: sabi nila: Paano kung wala siyang 
mahanap? Sabi niya: "Tumulong siya sa mahinang may 
pangangailangan." Sabi nila: Paano kung wala siyang 
mahanap? Sabi niya: "Gumawa siya ng mabuti, atmagpigilsiya 
sa paggawa ng masama, sapagkat dahil dito siya ay may 
Sadaqah." (inulat nina al-Bukhari 1445, at Muslim 1008) 

2. ANG KAHIGTAN NG PAGPAPAKAIN AT PAGPAPAKAIN 
NG IFTAR PARA SA NAG-AAYUNO: 

Ang pagpapakain ng pagkain ay isa sa katangian ng mga 
lingkod ni Allah na mga may takot at mabubuti, tulad ng 
nabanggit sa Aklat ni Allah: "...at nagpapakain sila ng pagkain 
sa kanyang lugod; ang mahirap, at dukha, at ang bihag." 
(Surah al-lnsaan 8) 

At ito rin ay dahilan ng pagpasok sa paraiso; ayon kay Abdullah 
bin Salaam -kaluguran siya ni Allah- na sinabi niya: 'Noon ang 
unang narinig ko sa sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- 
ay: "Ipakalat ninyo ang pagbabatian ng kapayapaan, at 
magpakain kayo ng pagkain, at pagbutihin ninyo ang ugnayan 
sa kamag-anakan, at magsagawa kayo ng pagdarasal habang 
ang mga tao ay natutulog, nang sa gayon ay makapapasok 
kayo sa paraiso ng may kapayapaan." (at-Tirmidhi 2485, ibn 
Majah 1334, Ahmad 24193). 



At sa kasalukuyang panahon natin ay ang pinakamaliwanag na 
paraan ng pagpapakain ng pagkain ay sa pamamagitan ng mga 
programang pagpapa-iftaar sa mga nag-aayuno. 

ANG KAHIGTAN NG PAGPAPA-IFTAAR NG NAG-AAYUNO: 

Ang mga muslim ay nagmamahalan; tinitignan ng bawat isa sa 
kanila ang pangangailangan ng iba. Kaya kabilang sa 
obligasyon ng isang muslim ay ang pagtingin niya sa kalagayan 
ng mga kapatid niyang nag-aayuno, sila ba ay may pagkain 
para sa Iftar o wala? At nakikita natin sa mga araw na ito ang 
napakaraming bilang ng mga kapatid nating muslim sa mga 
bansang mahihirap na wala silang pagkain para sa Iftar. Kaya 
naman nagtayo ang ilan sa mga islamikong organisasayon 
upang makatulong at makapagpatayo ng mga programang 
pagpapa-iftar sa nag-aayuno upang makatulong sa mga 
kapatid natin. 

Kaya upang mahikayat ng sugo ni Allah -sa la I la hu alayhi 
wasallam- ang mga kasamahan niya at ang mga muslim sa 
pagsasagawa ng dakilang Gawain na ito ay naghikayat siya sa 
pamamagitan ng pagsabi niya: "Sinuman ang magpa-iftar ng 
isang nag-ayunoay mapapasakanyaang gantimpalangtulad ng 
sa pinakain niya na hindi mababawasan ang gantimpala nito 
ng anuman." (inulat nina at-Tirmidhi 3332, at ibn Majah 1746). 
At ito ay tunay na pangkalahatang kahigtan para sa obligado 
at di-obligadong ayuno, at ganoon din na ang gantimpala nito 
ay makakamit ng sinumang nagpakain ng nag-aayunotulad ng 
pagpainom ng tubig, o pagpakain ng isang datiles, o ng 
masarap na mga pagkain. 

At kanais-nais sa isang pinakain ng iftar na ipanalangin niya 
ang mga nag-imbita sa kanya tulad ng sinabi ni Abdullah bin 



Zubayr -kaluguran siya ni Allah- na ang siigo ni Allah - 
salallahu alayhi wasallam- ay nagsagawa ng iftar sa isa sa 
kanyang kasamahan at sinabi niya: "Nagsagawa ngiftarsa inyo 
ang mga nag-aayuno, at kumain ang mga mabubuti sa inyong 
pagkain, at nanalangin ng gantimpala para sa inyo ang mga 
anghel." (ibn Majah 1747). 

3. ANG DALAWANG MABUTING MAGULANG: 

Ang kaayusan ng ama at ng ina ay kaayusan ng mga anak nila. 
Mula sa kanila nakukuha nila ang mabuting katangian at 
kabutihan ng pag-uugali, at dalisay na pagkilos. At nasa mga 
magulang nakasalalay ang kaligayahan ng anak dito sa mundo 
at sa Huling Araw. Kaya kapag pinalaki nila siya sa pagsunod 
kay Allah ay magiging tagumpay siya dito sa mundo at sa 
huling Araw. Ngunit kapag pinalaki nila siya sa pagsuway kay 
Allah o sa pagsutil sa kanya ay magiging talunan siya sa mundo 
at sa Huling Araw. Ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni 
Allah- na ang sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- ay 
nagsabi: "Ang bawat sanggol na isinilang ay isinilang sa ilalim 
ng Fitrah, ngunit ang mga magulang niya ang nagpapa-hudyo 
o nagpapa-kristyano o nagpapa-magiyano sa kanya." (inulat 
nina al-Bukhari 1358, at Muslim 2658). 

At kabilang din sa kaayusan ng mga magulang sa mga anaknila 
ay nagiging dahilan ito ng pag-angat nila sa paraiso, at 
pagdagdag ng kanilang antas; sinabi ni Allah: "Sila yaong mga 
nanampalataya at sinundan sila ng lahi nila ng paniniwala ay 
isasama namin sila sa kanilang lahi, at hindi naming 
babawasan ang anumang gantimpala ng kanilang Gawain; ang 
bawat tao nasa ilalim ng kanyang tinamasa." (Surah at-Tur 21) 



At ang kaayusan ng dalawang magulang ay babalik ang 
pakinabang nito sa mga anak dito sa mundo tulad ng 
pagbanggit ni Allah sa Surah al-Kahf patungkol sa dalawang 
bata na namatay ang kanilang mga magulang na ginamit ni 
Allah para sa kanila si Khidr -alayhissalam- upang maipatayo 
niya para sa kanila ang pader na nagiba para protektahan ang 
kanilang kayamanan dahil sa kaayusan ng kanilang mga 
magulang. At nasabi na ang ika-pitong lolo na nila ito tulad ng 
sinabi ni Allah: "at patungkol sa pader ay para sa dalawang 
batang ulira sa isang bayan at ang nasa ilalim nito ay 
kayamanan para sa kanilang dalawa, at noon ang kanilang 
ama ay mabuti, kaya ninais ng iyong panginoon na marating 
nila ang katatagan nila at makuha nila ang kayamanan nila 
bilang awa mula sa iyong panginoon, at hindi ko ito ginawa 
ayon sa aking kautusan." (Surah al-Kahf 82) 

Kaya marapat na magpahalaga ka kapatid sa kaayusan mo at 
ng kabiyak mo upang makamit ang kaayusan ng iyong pamilya 
at maging ganap ang kaligtasan ninyo sa mundo at sa Huling 
Araw. 

4. MGA GAWAIN NA ANG KABUTIHAN NITO AY 
MAKARARATING PA SA NAMATAY PAGKARAAN NG KANYANG 
KAMATAYAN: 

a. Ang mabuting anak: 

Tunay na kabilang sa dakilang biyaya ni Allah sa tao ay ang 
paggawad niya rito ng mabuti at may takot na anak. 
Tumutulong sa kanya sa pagsunod sa kanyang panginoon, at 
na maging kasunod nito sa pagiging mabuti at maayos, at 
magiging sanhi ng pag-angat niya sa paraiso. Ayon kay Abu 
Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo ni Allah - 
sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Tunay na iniaangat ni 



Allah azza wa jail ang antas ng mabuting lingkod niya sa 
paraiso, at sasabihin niya: '0 panginoon ko paano ito nangyari 
para sa akin?Sasabihin niya: "Dahil sa panalangin ng anak mo 
kapatawaran para sa iyo." (inulat ni imam ahmad 10618). At 
tunay na binigyang katangian ni Allah ang mga 
mananampalataya sa kanyang aklat na sila ay: "Ang mga 
paraiso na Aden ay papasukin nila at ng sinumang naging 
mabuti mula sa kanilang mga magulang at mga kabiyak nila at 
mga sa li n la hi nila, at ang mga anghel ay papasok sa kanila 
mula sa bawat pintuan." (Surah ar-Ra'd 23). At kabilang sa 
panalangin ng mga anghel para sa mga mananampalataya ay 
na pagsamahin ang mga mabubuting magulang sa kanilang 
mga anak na mga mananampalataya; sabi ni Allah sa kanilang 
mga dila: "Kaya patawarin mo ang mga yaong nagbalik-loob, 
at sinunod nila ang daan mo, at iligtas mo sila sa parusa ng 
impiyerno. Panginoon naming, papasukin mo sila sa mga 
paraiso ng Aden na siyang pinangako mo sa kanila, at ang 
sinumang naging mabuti mula sa kanilang mga magulang at 
mga kabiyak nila at mga salinlahi nila, tunay na ikaw ang 
Pinakamakapangyarihan, ang madunong." (Surah ghafir 8). At 
binanggit din ng sugo -sa la I la h u alayhi wasallam- na kabilang 
sa mga Gawain na hindi mapuputol ang gantimpala nito 
pagkaraan ng kamatayan ay ang panalangin ng mabutinganak. 
Ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo 
ni Allah -sa la I la h u alayhi wasallam- ay nagsabi: "Kapag 
namatay na ang tao ay naputol na ang Gawain niya maliban sa 
tatlo; ang nagpapatuloy na Sadaqah o kaalaman na 
napakikinabangan o mabuting anak na nananalangin para sa 
kanya." (Muslim 1631, Abu Dawud 2880, at-Tirmidhi 1376,an- 
Nasai 3651) 


b. 


Ang napakikinabangang kaalaman: 



Kabilang sa kahigtan ng kaalaman at ang pagpapakalat nito at 
pagtuturo nito ay maaaring magabayna dahil dito ang isang 
ligaw, at magising ang isang manhid, at maragdagan ang 
kaalaman ng masipag, at maliwanagan ng liwanag nito ang 
mangmang sa kadiliman kamangmangan. At ito ay pamana ng 
mga propeta; ayon kay Abu Darda' -kaluguran siya ni Al la In¬ 
na rinig ko ang sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- na 
nagsasabi: "Sinuman ang tumahak ng landas na hinahangad 
niya rito ang kaalaman ay padadaliin ni Allah para sa kanya 
ang daan patungong paraiso. At tunay na ang mga anghel ay 
ni la la pag nila ang mga pakpak nila para sa taong naghahanap 
ng kaalaman bilang pagkalugod nila sa ginagawa niya. Attunay 
na ang maalam ay ipinapanalangin siya ng kapatawaran ng 
bawat bagay hanggang ang mga balyena sa dagat, at ang 
kahigtan ng maalam sa palasamba ay kahigtan ng buwan sa 
lahat ng mga bituin. At tunay na ang mga maalam ay 
tagapagmana ng mga propeta, at ang mga propeta ay hindi 
nagpapamana ng dinar o dirham ngunit ang kanilang 
ipinamana ay kaalaman kaya sinuman ang nakakuha nito ay 
nakuha niya ang maraming kabutihan." (Abu Dawud 3641, ibn 
Majah 223). At ang kaalamang tinutukoy dito ay ang kaalaman 
sa shari'ah (batas). Ayon kay ibn mas'oud -k-na sinabi niya: 
narinig ko ang sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- na 
nagsasabi: "Paliliwanagin ni Allah ang isang tao na narinig niya 
mula sa amin ang isang bagay at ipinarating niya ito katulad ng 
pagkakarinig niya; tunay na ilan sa mga nagpaparating ay mas 
nakauunawa kaysa sa sa nakarinig." (at-Tirmidhi 2657, ibn 
Majah 232). 

At ayon kay Mu'awiyah bin Abi Sufyan -kaluguran siya ni 
Allah- na sinabi ng sugo ni a I la h -salallahu alayhi wasallam-: 
"sinuman ang nais ni a I la h sa kanya ang kabutihan ay 
ipauunawa niya sa kanya ang relihiyon." (al-Bukhari 71, 
Muslim 1037). At ang mga maalam ay may higit na antas kay 



Allah; sinabi niya: "Sabihin mo, magkakapantay ba ang mga 
naka-aalam at ang mga di-nakakaalam" (Surah az-Zumar9). At 
sinabi pa niya: "Iniaangat ni Allah ang mga yaong 
nananampalataya mula sa inyo at yaong mga nabigyan ng 
kaalaman ng mga antas." (Surah al-Mujadilah 11) 

At kabilang sa mga daan upang maipakalat ang kaalaman ay: 
Aklat- polyeto- pamphlet- cartridge- internet- mga 
pagtitiponng pangkaalaman- telebisyon at satellite channels- 
mga magasin- mga diyaryo- pagpapatayo ng mga madrasah at 
mga institusyong pang-islamiko. 

Ang mga daang ito ay may gantimpala na naaayon sa 
pamamaraan ng pagtulong; maaaring sa pagsulat, 
pamamahagi, pagpapakalat, o suportang pinansiyal. 

At ilan sa mga halimbawa ng napakikinabangang kaalaman ay: 
Pagtuturo ng pagbabasa ng Qur'an at mga batas nito- 
pagtuturo ng kaalaman sa Sunnah at Hadith, Fiqh at mga 
pagsamba, at ganoon din ang pagtuturo ng mga kaalamang 
pansuporta tulad ng lengguwaheng arabe tulad ng Nahuw at 
iba pa. at anumang kaalaman na mapakikinabangan ng mga 
muslim sa kanilang relihiyon at sa kanilang mundo. At walang 
pag-aalinlangan na ang kaalaman sa batas ay ang tiyak na 
mahalaga sa pag-aaral nito at pagtuturo nito. 

c. Ang Sadaqah Jariyah (nagpapatuloy): 

Ang Sadaqah Jariyah ay ang bawat kawanggawa ng paulit-ulit 
ang pagbibigay nito at pakinabang ng mga tao rito. Kaya, ang 
gantimpala nito ay paulit-ulit para sa iyo, at nananatili ang 
gantimpalang ito habang patuloy ang Sadaqah na yaon. 



At kabilang sa mga halimbawa ng Sadaqah Jariyah na 
dumarami at kumakalat sa panahong ito Alhamdulillah ay: 
Pagpapatayo ng mga masjid, paghukay ng tubig para sa 
inumin, pagtanim ng mga puno, mga endowment at mga 
treyning para sa kaalamang teknikal sa mga mahihirap na 
bansa. At ang huling dalawa ay kabilang sa pinaka may 
pakinabang na uri ng Sadaqah dahil sa patuloy ang pakinabang 
nito na kita at pagtuturo ng may pakinabang na kaalaman kaya 
nakikinabang dito ang maraming bilang ng mga 
nangangailangan. At tunay na naiulat ang maraming uri ng 
Sadaqah tulad ng mga naunang nabanggit. 

-pagpapatayo ng mga Masjid: 

Pagbati para sa palagawa ng mabuti; ang nagpapahalaga rito. 
Ito ay pagkakataon na dumating sa kanya. Sabi ni Jabir - 
kaluguran siya ni Allah- na sinabi ng sugo ni Allah —sa la I la hu 
alayhi wasallam-: "Sinuman ang magpatayo para kay Allah ng 
isang masjid kahit ito ay kasinlaki ng kulungan ng kalapati ay 
patatayuan siya ni Allah ng bahay sa paraiso." (ibn Majah 738, 
ibn Khuzaymah 1292, Ahmad 2157). At ayon kay Uthman - 
kaluguran siya ni Allah- na sinabi niya: Narinig ko ang sugo ni 
Allah —sa la I la hu alayhi wasallam-: na nagsasabi: "Sinumanang 
nagpatayo ng masjid para kay Allah -sabi ni Bukayr: maaaring 
ang sinabi niya: hinahangad niya rito ang mukha ni Allah- ay 
magpapatayo si Allah para sa kanya ng bahay sa paraiso." (al- 
Bukhari 450, Muslim 533) at sinabi ni ibn Eisa sa kanyang 
Riwayah: (tulad nito sa paraiso). At pinupuri ni Allah angtaong 
nagpapatayo ng bahay niya at binigyan niya sila ng katangian 
ng pananampalataya tulad ng sinabi niya: "Tunay na ang 
magpapatayo ng mga Masjid ni Allah ay yaong naniwala kay 
Allah at sa Huling Araw." (Surah at-Tawbah 18). At ang 
pagpapatayo nito ay nasa dalawang aspeto at si Allah ang 
pinakamaalam. Ang una ay ang pagpapatayo sa pamamagitan 



ng paggawa ng gusali o pagkumpuni o pagsasa-ayos nito. At 
ang pangalawa ay ang pagtayo ng Salah rito at ang 
pangangalaga sa kalinisan nito at paggugol para sa mga 
gastusin nito, at sa pamamgitan ng pagsasagawa ng mga 
pagtitipon dito para sa pag-aaral ng qur'an at Dhikr. 

Sabi ni Allah: "Sa mga Bahay (masjid) ay ipinahintulot ni Allah 
na iangat at alalahanin dito ang kanyang pangalan, 
lumuluwalhati para sa kanya sa loob nito sa umaga at sa gabi. 
Mga la la ki ng hindi sila nababaling ng negosyo at ng 
pagbebenta mula sa pag-alaala kay Allah." (Surah an-Nur 36- 
37) 


5. ANG PAGNGITI SA KAPWA: 

Ayon kay Jabir bin Abdullah -kaluguran siya ni Allah- na sinabi 
ng sugo ni Allah —sa la I la hu alayhi wasallam-: "At tunay na 
kabilang sa kabutihan ang pagharap mo sa iyong kapatid 
habang ang iyong mukha ay maaliwalas, at ang pagbuhos mo 
ng iyong balde sa sisidlan ng iyong kapatid." (inulat ni at- 
Tirmidhi 1970). At ayon kay Abu Darda 1 -kaluguran siya ni 
Allah- na sinabi niya: sinabi ng sugo ni Allah —sa la I la hu alayhi 
wasallam-: "Ang pagngiti mo harap ng iyong kapatid ay 
Sadaqah para sa iyo." (at-Tirmidhi 1956). At ang pagngiti ay 
magsasanhi ng pagmamahal ng iyong kapatid sa iyo, kaya 
magiging maluwag sa iyo ang kanyang damdamin, at 
mapapanatag sa iyo ang kanyang puso. Kaya naman tayo ay 
lagging nagkakaharap na nagkakamayan at nagmamahalan, 
ang ating mga puso ay puso ng iisang tao sa iisang katawan 
tulad ng pagtatangi sa atin ng sugo ni Allah -sa la I la hu alayhi 
wasallam- sa isinalaysay ni Nu'man bin Bashir -kaluguran siya 
ni Allah- na sinabi niya —sa la I la hu alayhi wasallam-: "ang 
katulad ng mga mananampalataya sa kanilang pagmamahalan 



atawa at pagpapahalaga aytulad nggusali na pinagtitibay ng 
bawat bahagi nito ang isat-isa. Kapag dumaing ang isang 
bahagi nito ay makararamdam para sa kanya ang lahat ng 
bahagi ng pagkalungkot at sakit." (inulat nina al-Bukhari 6011, 
at Muslim 2586). Kaya sa pamamagitan niyon ay makakamit 
mo ang gantimpala ng Sadaqah at pagmamahal ng iyong 
kapatid at pagmamahal mo sa kanila. 


6. PAGBIGAY NG REGALO: 

Ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na ang 
propeta -salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Kung ako ay 
inimbitahan sa balikat ng kambing at talagang tutugunin ko 
ito, at kung reregaluhan ako ng balikat o hita ng kambing ay 
talagang tatanggapin ko." (al-Bukhari 2568, an-Nasai 6609). At 
kabilang sa kanyang Sunnah ay ang pagtanggap ng regalo at 
ang hindi pagtanggi rito maliban kung may dahilan. Ayon kay 
Sa'bbin Jethamah -kaluguran siya ni Allah- na sinabi niya: 
Nagbigay ako sa sugo ni Allah ng asno ngunit tinanggihan niya 
ako. At nang Makita niya ang nasa aking mukha ay sinabi niya: 
"Tunay na hindi naming ito tatanggihan mula sa iyo kundi 
dahil kami ay nasa estado ng Ihram (Hajj)." (inulat nina Muslim 
1193, at Ahmad 3417). At nasabi rin na: "Magbigayan kayo ng 
regalo, at magmahalan kayo." At sa pamagitan ng pagbigayan 
ng regalo ay napapalapit mo ang puso ng iyong kapatid at 
nakukuha mo ang kanyang pagmamahal at napapa-alis moang 
problema ng kanyang damdamin. At ang regalo ay maaaring 
ibigay sa mga kapatid, mga kapitbahay, at mga kaibigan. At 
itong si Aisha -kaluguran siya ni Allah- ay nais niyang bigyan 
ang kanyang mga kapitbahay at sinabi niya: o sugo ni Allah, 
tunay mayroon akong dalawang kapitbahay kaya saan sa 



kanila ang bibigyan ko? Sabi niya: "Bigyan mo ang 
pinakamalapit sa iyong pintuan." (inulat ni al-Bukhari 2295). 


7. ANG KARAPATAN NG MUSLIM SA KANYANG KAPATID: 

Ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo 
ni Allah -sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Ang 
karapatan ng isang muslim sa kanyang kapatid ay lima; 
pagsagot sa bati niya, at pagdalaw sa may sakit, pagsunod sa 
paglibing sa kanya, at ang panalangin ng awa para sa bumahin, 
at ang pagtugon sa imbitasyon." (al-Bukhari 1240). At ayon din 
sa kanya sa isang Riwayah, sinabi ng sugo ni Allah —sa la I la hu 
alayhi wasallam-: "Ang karapatan ng muslim sa muslim ay 
anim; kapag nakita mo siya ay batiin mo siya ng Salaam, at 
kapag inimbita ka niya ay tugunin mo, at kapag nagpapayo 
siya ay payuhan mo, at kapag bumahin siya at pinuri niya si 
Allah ay manalangin ka ng awa para sa kanya, at kapag 
nagkasakit siya ay dalawin mo, at kapag yumao siya ay 
sumunod ka sa paglibing sa kanya." (Muslim 2162). 

a. Ang pagpapakalat ng pagbati ng Salaam at ang 
pagsagot ditto: 

Ang Salaam ay kabilang sa mga mabubuting pangalan ni Allah, 
sinabi niya: "Siya si Allah na walang diyos kundi siya, ang Hari, 
ang Dalisay, ang Kapayapaan, ang nagpapapanatag, ang 
Makapangyarihan, ang Mataas, ang Mapagmataas, ang 
mapagmalaki..." (Surah al-Hashr 23). 

At ito ay kabilang sa mga dahilan upang maipakalat ang 
pagmamahalan sa pagitan ng mga muslim at pagkapasok sa 
paraiso. Ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na 
sinabi ng sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam-: "sumpa sa 
kanya na ang aking buhay ay nasa kamay niya, hindi kayo 



makapapasok sa paraiso hanggat kayo ay nanampalataya, at 
hindi kayo mananampalataya hanggat kayo ay 
nagmamahalan. Nais ba ninyo na ituro ko sa inyo ang bagay na 
kapag ginawa ninyo ay magmamahalan kayo? Ipakalat ninyo 
ang pagbabatian ng Salaam sa pagitan ninyo." (Muslim 54, at- 
Tirmidhi 3602, ibn Majah 4307). At ang Salaam ay batian ng 
mga mananahan sa paraiso, sabi ni Allah: "...ang batian nila sa 
araw na Makita nila siya ay Salaam..." (Surah al-Ahzaab 44). At 
ang pagbati ng Salaam ang ibabati ng mga anghel sa mga 
mananampalataya sa harap ng mga pintuan ang paraiso; sabi 
ni Allah: "At dadalhin ang mga yaong natakot sa kanilang 
panginoon patungo sa paraiso na mga lupon, hanggang sa 
makarating sila rito at mabubuksan ang mga pasukan nito at 
sasabihin sa kanila ng mga tagabantay nito; 'Kapayapaan sa 
inyo naging dalisay kayo kaya pumasok kayo rito nang walang 
hangganan.'" (Surah az-Zumar73). 

At sasabihin ng mga anghel kapag pumasok na sila sa mga 
mananampalataya sa paraiso: "...at ang mga anghel ay 
papasok sa kanila sa lahat ng mga pasukan. Sasabihin nila: 
Kapayapaan sa inyo..." (Surah ar-Ra'd 23-24). 

At sa pagsagot sa bumati ng Salaam ay inutusan tayo na 
sagutin ng tulad din nito o kaya ay higit pa rito ayon sa sinabi 
ni Allah: "At kapag binate kayo ng pagbati ay bumati rin kayo 
ng higit pa rito o kaya ay sagutin ninyo ito..." (Surah an-Nisa 1 
86 ). 

b. Ang panalangin para sa bumahin: 

Ayon kay Abu Musa al-Ash'ari -kaluguran siya ni Allah- na ang 
sugo ni Allah -sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Kapag 
bumahin ang isa sa inyo at pinuri niya si Allah ay ipanalangin 



ninyo siya ng awa (yarhamukallah) ngunit kung hindi siya 
purnuri kay a I la h ay huwag." (inulat ni Muslim 2992). 

At ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na ang 
sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Kapag 
bumahin ang isa sa inyo ay ay sabihin niya ang 'alhamdulillah' 
at sabihin sa kanya ng kapatid niya o ng kasamahan niya ang 
'Yarhamukallah' at kapag sinabi niya sa kanya ang 
'Yarhamukallah' ay sabihin niya ang 'Yahdikumullahu wa 
yuslihu baalakum'." (al-Bukhari 6224, Abu Dawud 5033, an- 
Nasai 232). Kaya dahil dito ay makukuha ng bawat isa ang 
biyaya ng panalangin para sa kanya. 

At kabilang sa mga gabay niya -salallahu alayhi wasallam- ay 
kapag bumahin siya ay tinatakpan niya ang kanyang mukha ng 
kanyang kamay o ng damit niya at pinipigilan niya ang lakas ng 
kanyang boses. (at-Tirmidhi 2745). 

c. Ang pagdalaw sa maysakit: 

Ayon kay Ali -kaluguran siya ni Allah- na sinabi niya: Narinigko 
ang sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- na nagsasabi: 
"Wala ni isa sa muslim na dinalaw niya ang isang muslim sa 
umaga ay nananalangin para sa kanya ang pitumpung libong 
anghel hanggang sa hapon. At kapag dinalw niya ito sa gabi ay 
nananalangin para sa kanya ang pitumpung libong anghel 
hanggang sa umaga, at mapapasakanya ang uri ng mga prutas 
sa paraiso." (at-Tirmidhi 969). At ayon kay Thawban 
kaluguran siya ni Allah- na ang sugo ni Allah -salallahu alayhi 
wasallam- ay nagsabi: "Sinuman ang dumalaw sa maysakit, 
siya ay nananatili sa hardin ng paraiso hanggang sa lumisan 
siya." (Muslim 2568). 



d. Ang pagsunod sa paglibing: 

Ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo 
ni Allah -sa la I la h u alayhi wasallam- ay nagsabi: "Sinuman ang 
sumunod sa paglibing ng isang muslim ng may paniniwala at 
paghahangad ng gantimpala at siya ay nanatili rito hanggang 
sa maisagawa ang Salah rito at tumulong siya sa paglibing ay 
tunay na babalik siya na may gantimpala na kasinlaki ng 
dalawang Qiraat at ang bawat Qiraat ay kasinlaki ng bundok 
ng Uhud. At sinuman ang sumama sa pagsagawa ng Salah rito 
at umalis siya bago ito mailibing ay tunay na siya ay babalik ng 
may gantimpalang tulad ng isang Qiraat." (inulat nina al- 
Bukhari 1325, at Muslim 945). Kaya ng marinig ito ni Abdullah 
bin Umar -kaluguran siya ni Allah- ay sinabi niya: 'Tunay na 
nasayang naming ang napakaraming Qiraat.' (al-Bukhari 1324, 
Muslim 945). 

e. Ang pagtulong sa kanya sa kanyang karapatan: 

Ayon kay anas bin Malik -kaluguran siya ni Allah- na sinabi 
niya: sinabi ng Sugo ni Allah —sa la I la hu alayhi wasallam-: 
"Tulungan mo ang iyong kapatid; siya man ay nang-api o 
inapi." Sabi ng isang lalaki: '0 sugo ni Allah, tutulungan ko siya 
kapag siya ay inapi, kung nakita mong siya ay nang-api kung 
papaano ko siya tutulungan? Sabi niiya: "Pigilan mo siya sa 
pang-aapi sapagkat tunay na yaon ang pagtulong sa kanya." 
(al-Bukhari 6952, at-Tirmidhi 2255). 

Kaya sa Hadith na ito ay maliliwanagan tayo na ang pagtulong 
sa karapatan ay nasa dalawang uri: 

Una: ang pagtulong sa inapi na tumayo sa tabi niya sa harap 
ng nang-api ayon sa kakayanan, at na tulungan siya hanggang 
sa maibalik sa kanya ang karapatan niya sa pamamagitan ng 
pagtulong pisikal o pinansiyal o panalangin, at ito ay may 
dakilang gantimpala; sinabi ng sugo ni Allah —sa la I la hu alayhi 



wasallam-: "Si Allah ay nasa pagtulong sa lingkod niya habang 
ang lingkod ay nasa pagtulong sa kanyang kapatid." (inulat ni 
Muslim 2699). At sinabi rin niya: "Sinuman ang lumutas para 
sa isang muslim ng kanyang suliranin sa mundo ay ililigtas siya 
ni Allah sa mga suliranin sa Araw ng Pagkabuhay." (al-Bukhari 
2442, Muslim 2580). Kaya ang pagtulong sa kanya ng pisikal ay 
sa pamamagitan ng koneksiyon, pamamagitan, o ang 
pagtanggol sa kanya. At ang pinansiyal naman ay sa 
pamamagitan ng pagbigay ng pera sa kanya at Sadaqah upang 
mapalakas siya nito sa kanyang problema. 0 kaya ay ang 
panalangin para sa kanya na manalo at manaig siya, at na 
mawala ang hirap niya at na malutas ang lungkot niya. At sa 
panalangin ay ayon kay Abu Darda' -kaluguran siya ni Allah- 
na ang sugo ni Allah -sa la I la h u alayhi wasallam- ay nagsabi: 
"Wala ni isang muslim na mananalangin siya para sa anyang 
kapatid sa lingid sa kanyang kaalaman ay maliban na sasabihin 
ng anghel; 'at mapapasa-iyo rin ang katulad niyan'." (Muslim 
2732, al-Baihaqqi 6224) 

Ikalawa: na tulungan siya kapag siya ang nang-api na pigilan 
siya sa paggawa ng pang-aapi at na ibalik at tumayo sa 
kanyang harapan at na ipanalangin siya na magabayan at 
mapatino. At sa pagtulong na ito ay kapayapaan sa lipunan, at 
pagtulak sa mga kasamaan kahit pa na humantong sa 
pakikipaglaban sa kanya hanggang sa tumigil siya sa pagsuway 
at paglaban niya; sinabi ni Allah: "At kapag ang dalawang 
grupo ng mga mananampalataya ay naglaban, ay ayusin ninyo 
ang pagitan nila. Ngunit kung ang isa sa kanila ay sumuway sa 
isa ay digmain ninyo ang siyang sumuway hanggang sa 
bumalik ito sa utos ni Allah, at kapag bumalik na ay ayusin 
ninyo ang pagitan nila nang may katarungan at maging pantay 
kayo..." (Surah al-Hujuraat 9). At yaon ay upang mapigilan ang 
pagkalat ng kasiraan at maipakalat ang katarungan at 



pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga indibidwal ng 
lipunan at upang mapanatili ang kapanatagan sa mga tao 
hanggang sa hindi manira ang malakas sa mahina. At sa 
liwanag ng islamikong gabay na ito ay inilarawan ng ating 
pinunong si Abu Bakr -kaluguran siya ni Allah- ang 
panuntunang tatahakin ng pinuno ukol sa pagtulong kasama 
ng pag-aaruga; sinabi niya: "Ang malakas ay mahina sa akin 
hanggang sa makuha ko ang karapatan mula sa kanya, at ang 
mahina ay malakas sa akin hanggang sa makuha ko ang 
karapatan para sa kanya." 


8. ANG PAGTANGGAL NG NAKAKASAGABAL SA DAANAN 
AT ANG KALINISAN: 

Ayon kay Abu Malik al-Ash'ari -kaluguran siya ni Allah- na ang 
sugo ni Allah -sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Ang 
kalinisan ay kalahati ng I man." (Muslim 223). At ang Tahrah ay 
kabilang sa kalinisan at ito ay nasa malaking antas ng Islam. At 
ang pagtanggal ng nakakasagabal sa daraanan ay ang pinaka- 
mababang antas ng Iman; sinabi ng sugo ni Allah -salallahu 
alayhi wasallam-: "Ang Iman ay mahigit pitumpong antas; ang 
pinakamainam ay ang pagsabi ng 'Laa ilaha illallah 1 at ang 
pinakamababa rito ay ang pagtanggal ng sagabal sa 
daraanan." (inulat nina al-Bukhari 9, at Muslim 35). 

At ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na sinabi n 
propeta -salallahu alayhi wasallam-: "Tunay na nakita ko ang 
isang la la ki na sa paraiso dahil sa isang puno na pinutol niya sa 
daraanan na nakakasagabal sa mga tao." (Muslim 1914). At 
ayon din sa kanya na ang sugo ni Allah -salallahu alayhi 
wasallam- ay nagsabi: "Habang ang isang lalaking naglalakad 
sa daanan ay nakita niya ang tangkay na may tinik at kinuha 



niya ito kaya nagpasalamat sa kanya si Allah at pinatawad 
siya." (al-Bukhari 2472, Muslim 1914, at-Tirmidhi 1958). 


9. ANG PAGPAPALUWAG SA WALANG PAMBAYAD AT 
PAG PAP ATA WAD SA NAHIHIRAPAN: 

Ayon kay Abu Qatadah al-Ansari -kaluguran siya ni Allah- na 
ang sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: 
"Sinuman ang nais niyang iligtas siya ni Allah mula sa mga 
parusa sa Araw ng Pagkabuhay ay magpaluwag siya para sa 
nahihirapan o kaya ay hayaan nalang niya ito." (Muslim 1563). 

At ang Hadith patungkol sa la la ki na nagpapaluwagsiya sa mga 
tao; kaya sinabi ng propeta -salallahu alayhi wasallam-: "Noon 
ay may isang la la ki na pinapa-utang niya ang mga tao at 
sinasabi niya sa utusan niya (tagasingil) na kapag dinatnan mo 
ang isang nahihirapan ay hayaan mo siya upang si Allah ay 
hahayaan tayo. Kaya nang maharap niya si Allah ay pinatawad 
niya ito." (Muslim 1562). At ayon kay Hudhayfah -kaluguran 
siya ni Allah- na sinabi niya: Sinabi ng sugo ni Allah -salallahu 
alayhi wasallam-: "Nahugot ng mga anghel ang kaluluwa ng 
isang la la ki na nauna sa inyo at sinabi nila: 'Mayroon ka bang 
nagawang mabuti? Sabi nito: 'Wala.' Sabi nila: 'Alalahanin mo.' 
Sinabi nito: 'Noon ako ay nagpapautang sa mga tao at 
inuutusan ko ang mga tauhan ko na tignan nila ang 
nahihirapan at hayaan si la.' Kaya sinabi ni Allah sa kanya: 
"Hayaan ninyo siya." (Muslim 1560). 


10. ANG DA'WAH TUNGO KAY ALLAH: 


Sabi ni Allah: 



"At sino ang may pinakamainam na salita kaysa sa sinumang 
nag-iimbita tungo kay Allah, at gumawa ng mabuti at sinabi 
niya tunay na ako ay kabilang sa mga muslim." (Surah Fussilat 
33). Kaya ang Da'wah tungo kay Allah ay dakilang utos, at 
napakalaking misyon. At ito ay obligasyon na nawalang pansin 
ng marami sa mga tao sa kasalukuyang panahon. At ito ay 
dakilang pintuan tungo sa paggabay sa mga tao sa totoong 
relihiyon, at pagpaparating ng liwanag ng Islam sa mga sulok 
ng mundo. At ang Da'wah ay hindi lang limitado sa mga di- 
muslim sa paggabay sa kanila tungo sa Islam, ngunit ito ay 
ganap sa pag-iimbita sa mga muslim para sa tamang 
paniniwala at pagliliwanag sa kanila ukol sa Bid'ah, mga 
kaligawan, at mga lihis at mga pagtatambal. At tayo ay 
mayroong mabuting huwaran sa sugo ni Allah -sa la I lahu 
alayhi wasallam- ang pinuno ng mga taga-imbita na 
inimbitahan niya ang mga tao niya upang mawala ang 
pagtatambal at upang masama si Allah lamang, at pagkatapos 
ay nakipag-kasundo siya sa Quraysh sa Hudaybiyyah hanggang 
sa maimbitahan niya ang mga pinuno ng mga tribo at ang mga 
kalapit na bansa sa panahon na yaon tungo sa Islam. Kaya 
ipinadala niya ang kanyang mga sugo upang iparating ang 
tungkol sa kanya na katotohanan sa mga hari ng mga bansa at 
mga pinuno ng mga tribo. At ang gabay niya ay palaging 
malumanay at mapayapa bilang pagsunod niya kay Allah: 
"Mag-imbita ka tungo sa daan ng iyong panginon nang may 
karunungan, at mabuting pag-papayo, at makipag-talakayan 
ka sa kanila sa pinakamabuting paraan." (Surah an-Nahl 125). 

At pagkatapos ay pinatahak niya ang mga kasamahan niya sa 
pamamaraan niya nang sa gayon ay narrating ng Islam ang 
kalupaan at nailawan nito ang sangkatauhan sa napakaraming 
henerasyon na sila ang nangunguna; sinabi ni Allah: 



"Sabihin mo, ito ang aking daan na nag-iimbita ako tungo kay 
Allah ayon sa kaalaman; ako at ang sinumang sumunod sa 
akin. At maluwalhati si Allah, at hindi ako kabilang sa mga 
nagtatambal." (Surah Yusuf 108). 

At sa kasalukuyang panahon natin ay naging laganap ang 
kamangmangan sa pagitan ng maraming bansa ng mga muslim 
hindi lang dahil sa kawalan ng kaalaman sa Islam kundi 
kabilang ang paninira ng mga di-muslim silangan at kanluran. 
Kaya naman obligasyon ng bawat may kakayanang muslim sa 
kanyang ideya o mateyal na tumulong upang maipalaganap 
ang Islam at na mapunan niya ang balde niya ng mabiyayang 
Da'wah. 


11. ANG PAGGABAY SA TAO TUNGO SA ISLAM, AT ANG 
MABUTING SUNNAH: 

At kabilang sa direktang epekto ng pag-iimbita tungo kay Allah 
ay ang pagkagabay ng mga tao tungo sa Islam . at ilan na ang 
lumigaya na ginabayan siya ni Allah at ginawa siya dahilan 
upang magabayan ang mga nilikha tulad ng sinabi ng sugo ni 
Allah -salallahu alayhi wasallam- kay Ali -k-: "Kung gabayan ni 
a I la h sa pamamagitan mo ang isang la la ki ay mainam pa para 
sa iyo mula sa mapulang kamelyo." (al-Bukhari 3009, Muslim 
2406). At ang kahulugan nito ay huwag lang ang iyong 
pinahahalagahan ay ang Ghanimah at mga materyal sa mundo 
ngunitgawin mong mahalaga ang pagkagabay ng mga nilikha 
tungo sa Islam. 


0 Allah gawin mo kaming mga nagabayan at taga-gabay at 
hindi mga ligaw at taga-ligaw. 



At ang paggabay sa tao ay maaaring tungo sa matuwid na 
daan at pagsunod kay ar-Rahman o kaya ay ang paggabay sa di 
muslim tungo sa Islam. At ang dalawang ito ay may malaking 
gantimpala sa Huling Araw. At kung ikaw kapatid ay walang 
kakayanan na gumabay sa mga tao sa direktang pamamaraan 
dahil sa kitid ng iyong kaalaman o kawalan ng pagkakataon o 
pamamaraang naakma ay tunay na pinadali ni Allah sa bayan 
natin ang mga tanggapan para sa pag-imbita sa mga di muslim 
o pag-aakay sa mga muslim tulad ng (Tanggapan ng paggabay 
sa mga Jaliyaat) (mga charity foundation) kaya tumulong ka 
kasama nila at mapapasa-iyo ang gantimpala ng paggabay sa 
tao. At pagkatapos ay mapapasa-iyo ang dobleng gantimpala 
sapagkat ang ginagawa ng nagabayan ay dahil sa iyo o sa 
kamay mo ay nadodoble ang mga gantimpala nito sa iyo. 
Sinabi ni Jarir bin Abdullah -kaluguran siya ni Allah- na sinabi 
ng sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam-: "Sinuman ang 
gumawa ng paraan sa Islam na mabuting paraan ay 
mapapasakanya ang gantimpala nito at gantimpala ng 
sinumang gumawa nito na hindi mababawasan ang kanilang 
gantimpala." (Muslim 1017, an-Nasai 2554, ibn Majah 203). At 
ayon kay ibn Mas'oud -kaluguran siya ni Allah- na sinabi ng 
sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam-: "Sinuman ang 
nagtungo ng kabutihan ay mapapasakanya ang gantimpala na 
tulad ng mga gumawa nito." (Muslim 1893, at-tirmidhi 2671, 
Abu Dawud 5129). At ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya 
ni Allah- na ang sugo ni Allah -sw- ay nagsabi: "Sinuman ang 
nag-imbita tungo sa gabay ay mapapasakanya ang gantimpala 
na tulad ng sinumang sumunod sa kanya." (Muslim 2674, at- 
Tirmidhi 2674, Abu Dawud 4609). 

At kabilang sa mga paraan ng paggabay ay, paglimbag ng mga 
aklat at mga cassette at iba pang naunang mga nabanggit sa 
kabanata ng kaalamang napakikinabangan. At ganoon din ang 



pag-isponsor sa mga taga-imbita tungo kay Allah sa mga sulok 
ng mundo; kaya mapapasa-iyo ang gantimpala na tulad ng sa 
kanila sa sinumang nagabayan sa mga kamay nila. 


12. ANG PAGSUNOD NG BABAE SA KANYANG ASAWA: 

Ayon kay Abdullah bin Abi Awfa -kaluguran siya ni Allah- na 
sinabi niya: sinabi ng Sugo ni Allah-salallahu alayhi wasallam-: 
"Hindi matutupad ng babae ang karapatan ng kanyang 
panginoon hanggat hindi niya natutupad ang karapatan ng 
kanyang asawa." (ibn Majah 1853). 

At sinabi rin niya -salallahu alayhi wasallam- patungkol sa 
karapatan ng babae: "Kapag isinagawa ng babae ang kanyang 
Salah na lima, at pinag-ayunuhan niya ang buwan (ng 
Ramadhan), at pinangalagaan niya ang ari niya, at sinunod 
niya ang asawa niya ay sasabihin sa kanya; 'Pumasok ka sa 
paraiso kahit saang pintuan nito nais mo." (inulat ni Ahmad 
1662). 

At ang pagsunod sa asawa ay ugat ng kaligayahan ng pamilya, 
at kapanatagan ng kalagayan nito; kung ito ay naaayon sa 
batas na walang pagsunod sa nilalang kung ito'y pagsuway sa 
tagapaglikha. Kaya ang pamilya ay katulad ng isang barko at 
ang la la ki ang kapitan nito at hindi maliligtas ang barko 
maliban sa pagsunod sa kapitan nito at pagpapaubaya sa 
kanyang mg autos kabilang ang pagsangguni niya sa mga 
miyembro ng pamilya. Sabi ni Allah:"" (Surah an-Nisa 1 34). At 
sapat sa babae ang pagsunod niya sa aswa niya ang 
naisalaysay ni Umm Salamah -kaluguran siya ni Allah- mula sa 
sinabi ng sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam-: "Sinuman 
ang babaeng namatay na ang kanyang asawa ay nalugod sa 



kanya ay makapapasok sa paraiso." (at-Tirmidhi 1161, ibn 
Majah 1854). Kaya ang pagbati sa mabuting asawa na 
sumusunod sa kanyang asawa na ang mga paraiso ng kanyang 
panginoon ay mapapasakanya at ang pagkalugod niya. 


13. MGA PANALANGIN NA MAY PAKINABANG SA TAO AT 
SA PAMILYA NIYA: 

1- Panalangin sa pagpasok ng tahanan: 

Ayon kay Abu Malik al-Ash'ari -kaluguran siya ni Allah- na 
sinabi ng sugo ni Allah -sa la I lahu alayhi wasallam- : "0 Allah 
tunay na ako ay humihiling sa iyo ng mainam na pagpasok, at 
mainam na paglabas, sa pangalan ni Allah ay papasok kami at 
lalabas, at sa panginoon naming kami ay nananalig." (Abu 
Dawud 5096). At ayon kay Jabir bin Abdullah -kaluguran siya 
ni Allah- na sinabi ng sugo ni Allah —sa la I la hu alayhi wasallam-: 
"Kapag pumasok ang la la ki sa kanyang bahay at i na la la niya si 
Allah sa pagpasok at sa pagkain niya ay sasabihin ng demonyo; 
'Walan tulugan at walang pagkain para sa inyo. 1 At kapag 
pumasok siya at hindi niya i na la la si Allah sa pagpasok ay 
sasabihin ng demonyo; 'Nakahanap kayo ng inyong 
matutulugan' at kapag hindi niya i na la la si Allah sa pagkain 
niya ay sasabihin ng demonyo; 'Nakahanap kayo ng tulugan at 
makakain 1 ." (Muslim 2018, ibn Hibban 819, Ahmad 14788). 
Kaya marapat mga kapatid na pangalagaan natin ang ating 
mga kabahayan mula sa kasamaan ng demonyo at ng mga 
kaanib nito sa pamamagitan ng dhikr at panalangin sa 
pagpasok sa ating mga tahanan. Kupkupin nawa tayo ni Allah 
mula sa kasamaan nila. Ameen.. 


2 - 


Ang Dua 1 sa pagtatalik: 



Ayon kay ibn Abbas -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo ni 
Allah -salallahu a lay hi wasallam- ay nagsabi: "kapag ang isa sa 
inyo ay la la pita n na niya ang kanyang asawa at sinabi niya: 
'Allahumma jannibnis shaytana wa jannibis shaytana ma 
razaqtani 1 kaya kapag naitakda sa kanila ang anak ay hindi ito 
mapipinsala ng demonyo at hindi niya ito magagapi." (inulat 
ng anim). Kaya sa pamamagitan nito ay magiging mabuti ang 
bunga mula sa unang araw, at la la ki ito na may kabutihan sa 
kanya dito sa mundo at sa Huling Araw, at magiging kabilang 
siya sa mga lingkod ni Allah na mabubuti; sabi ni Allah: 
"...Maliban sa mga lingkod mong mga matatapat." (Surah al- 
Hijr 40) kaya yaon ang mga lingkod na nakaligtas sila mula sa 
kasamaan ng demonyo. 


14. ANG PAGDADALAWAN AT PAGMAMAHALAN PARA 
KAY ALLAH: 

Ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo 
ni Allah -salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Pito ang 
pasisilungin ni Allah sa kanyang silong sa araw na walang 
masisilungan kundi ang kanyang silong lamang, at binanggit 
niya mula sa mga yaon ay ang dalawang la la ki na nagmahalan 
para kay Allah; nagsama sila rito at naghiwalay sila rito..." (al- 
Bukhari 660, Muslim 640). At ayon kay Abu Hurayrah - 
kaluguran siya ni Allah- na ang sugo ni Allah -salallahu alayhi 
wasallam- ay nagsabi: "Isang la la ki ang dumalaw sa kanyang 
kapatid sa isang bayan kaya pinadala ni Allah ang tagamasid sa 
kanya na isang anghel sa kanyan daanan, at ng makarating ito 
ay sinabi niya: 'Saan ka patungo?' sabi nito: 'nais kong bisitahin 
ang kapatid ko sa baying ito. 1 Sabi niya: 'Siya ba ay nakagawa 
ng mabuti sa iyo na babayran mo? Sabi nito: 'Wala. Maliban 
na minamahal ko siya para kay Allah. 1 Sabi niya: 'Tunay na ako 



ay siigo ni Allah na sasabihin ko sa iyo na minamahal ka ni 
Allah katulad ng pagmamahal mo sa kanya." (Muslim 2567). At 
ayon kay Muadh -kaluguran siya ni Allah- na sinabi niya: 
Narinig kao ang sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- na 
nagsasabi: "Sabi ni Allah: 'Ang mga nagmamahalan sa aking 
kadakilaan ay magkakamit sila ng kalalagyan na mula sa 
liwanag; maiinggit sa kanila ang mga propeta't mga martir." 
(At-Tirmidhi 2390). At ayon kay Abi Idris al-Khawlani - 
kaluguran siya ni Allah- na sinabi niya: 'Pumasok ako sa masjid 
ng Damascus at nakita ko ang isang binata na makintab ang 
mga ngipin at kasama niya ang mga tao, at kapag nagkaiba-iba 
sila sa isang bagay ay ibinabalik nila ito sa kanya, at kinukuha 
nila ang kanyang opinyon. Kaya nagtanong ako kung sino siya 
at nasabi na siya si Mu'adh bin jabal -k-. kaya kinaumagahan 
ay naging maagap ako at nakita ko siya na naunahan pa niya 
ako at siya ay nagsasagawa ng Salah, kaya hinintay ko siya 
hanggang sa matapos niya ang Salah at pagkatapos ay luma pit 
ako sa kanyang harapan at binate ko siya ng Salaam at sinabi 
ko: 'Sumpa man kay Allah, tunay na minamahal kita para kay 
Allah!' sabi niya: 'Para kay Allah?'sabi ko: 'Para kay Allah.'Sabi 
niya: 'Para kay Allah?' Sabi ko: 'para kay Allah'. Kaya kinuha 
niya ang balabal ko at hinila niya ako papalapit sa kanya at 
sinabi niya: 'Ipagbunyi mo, sapagkat narinig ko ang sugo ni 
Allah -salallahu alayhi wasallam- na nagsasabi: "Sabi ni Allah: 
'Ang pagmamahal ko ay obligado para sa mga nagmamahalan 
para sa akin, at sa mga nagsasama para sa akin, at sa mga 
nagdadalawan para sa akin, at sa mga nagbibigayan para sa 
akin." (inulat ni Imam Malik sa kanyang Muwatta' 1711) 


15. ANG MGA GAWAIN NA PAGTULONG SA LIPUNAN: 


a. 


Pagtulong sa mga ulira: 



Ang ulira ay ang namatayan ng mga magulang o isa sa kanila 
habang siya ay bata pa. at ang ulira sa ganitong sitwasyon ay 
mas nangangailangan ng pagkalinga at pag-aruga, at awa at 
habag. At sa ilang mga sitwasyon ay pagtulong at paggugol 
para sa kanya. Upang maakay ng sugo ng awa ang mga tao 
tungo sa pagkalinga at pag-aruga sa mga ulira ay naiulat sa 
atin ni Sahl bin Sa'd -kaluguran siya ni Allah- na ang propeta - 
saw ay nagsabi: "Ako at ang kumalinga ng ulira sa paraiso ay 
katulad ng ganito; ipinakita niya ang kanyang hintuturo at ang 
kanyang hinggigitna." (inulat ni al-Bukhari 6005, Abu Dawud 
5150, at at-Tirmidhi 1918). At sa pamamagitan ng dakilang 
kahigtan na ito ay matatamo ng ulira ang pagkalinga ng 
lipunan at pag-aruga sa kanya. At matatamo naman ng 
tagakalinga ang pagkamalapit niya sa sugo ni a I la h -sa la I la hu 
alayhi wasallam- sa mga paraiso ng biyaya, at ito ang 
pinakamainam na pagtabi. Sabi ni ibn Battal: 'Responsibilidad 
ng sinumang nakarinig ng Hadith na ito na isagawa niya ito 
upang makatabi niya ang propeta -sa la I la h u alayhi wasallam- 
sa paraiso, at wala nang hihigit pang antas sa kalagayang ito." 
(sinalaysay ito ni ibn Hajr...). 

At kabilang sa pang-engganyo sa pag-aruga sa mga ulira ay ang 
binanggit ng sugo ni Allah —sa la I la hu alayhi wasallam-: 
"Sinuman ang manghipo sa ulo ng ulira ay mapapasakanya sa 
bawat buhok na nahipo niya ay isang gantimpalang mabuti." 
(Abu nuaym 191/8). 

0 Allah, gawin mo kaming maawain sa mga ulira at mga taga- 
tulong nila sa pamamagitan ng iyong pagkalinga at kabutihan. 

b. Pagkalinga sa mga balo at mga mahihirap: 

Ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na sinabi ng 
sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam-: "Ang naglalakad 



upang makatulong sa balo at sa mahirap ay katulad ng 
mandirigma sa landas ni Allah." At sinabi pa niya: "at katulad 
ng nagsasagawa ng Salah na hindi napapagod, at katulad ng 
nag-aayuno na hindi nagugutom." (inulat nganim) 


16. ANG PAGIGING MAAWAIN SA HAYOP: 

Ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na ang 
propeta -sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "may isang 
la la ki sa kanyang paglalakbay ay tumindi ang kanyang uhawat 
nakita niya ang isang balon kaya bumaba siya rito at uminom 
at pagkatapos ay umakyat na. subalit nakita niya ang isangaso 
na uhaw kinakain na ang lupa dahil sa pagka-uhaw. Kaya 
sinabi ng la la ki na tunay na na ram da man ko ang na ram da man 
ng asong ito na pagka-uhaw, at bumaba siya sa balon at 
pinuno niya ang kanyang gwantes ng tubig at pinainom niya 
ang aso, kaya nagpasalamat sa kanya si Allah at pinatawad 
siya nito." At sinabi nila: 'O sugo ni Allah, tunay na mayroon 
pala kaming gantimpala sa mga hayop? Sabi niya: "sa bawat 
may basang laman ay may gantimpala." (inulat ni al-Bukhari 
6009). 

Nakakamangha ang kadakilaan ng batas na ito na siyang nag- 
aruga at nagpapahalaga kahit sa mga hayop. At isa sa mga 
halimbawa niyon ay ang naiulat sa Hadith na ayon kay 
Abdullah na mula sa kanyang ama na sinabi nito: 'Kami noon 
ay nasa paglalakbay kasama ng sugo ni Allah -sa la I la hu alayhi 
wasallam- at siya ay lumayo dahil sa pangangailangan niya at 
nakakita kami ng isang ibon na kasama nito ang kanyang 
dalawang sisiw. At kinuha namin ang mga sisiw nito at 
dumating ang kanilang ina na di mapakali. At nang dumating 
ang sugo ni Allah -sa la I la h u alayhi wasallam- ay sinabi niya: 



"Si no ang gumulo rito da hi I sa kanyang sisiw? Ibalik ninyo ang 
sisiw nito." At nakita niya ang bahay ng mga langgam na 
sinunog naming at sinabi niya: "Sino ang sumunog ditto? "sabi 
naming: 'Kami.' Sabi niya: "Hindi marapat na magparusa sa 
pamamagitan ng apoy knudi ang panginoon ng apoy." (Abu 
Dawud 2675, Ahmad 3835). At kahit sa pagkatay ay inutusan 
tayo na huwag parusahan ang kakatayin; sabi ng sugo ni Allah 
—sa la I lahu alayhi wasallam-: "Tunay na itinakda ni Allah ang 
Ihsan sa lahat ng bagay, kaya kapag papatay kayo ay painamin 
ninyo ang pagpatay, at kapag kakatay kayo ay painamin ninyo 
ang pagkatay. Patalasin niya ang sandata niya at 
pagpahingahin niya ang kakatayin niya." (inulat ng anim 
maliban kay al-Bukhari) 


17. ANG JIHAD AT ANG RIBAAT PARA SA LANDAS NI 
ALLAH: 

Ayon kay Sahl bin Sa'd -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo ni 
Allah -sa la I la h u alayhi wasallam- ay nagsabi: "ang pagbantay 
(Ribaat) sa landas ni Allah ng isang araw lang ay mainam pa 
kaysa sa mundo at sa ibabaw nito at ang kalalagyan ng bawat 
isa sa inyo sa paraiso ay mas mainam pa kaysa sa mundo at sa 
ibabaw nito." (al-Bukhari 2829, at-Tirmidhi 1664). At ayon kay 
Salman al-Farisi -kaluguran siya ni Allah- na sinabi niya: 
'Narinig ko ang sugo ni Allah -sa la I la h u alayhi wasallam- na 
nagsasabi: "ang pagbabantay sa isang araw atgabi ay mainam 
pa kaysa sa pag-aayuno ng isang buwan at pagdarasal ditto. At 
kapag namatay siya ay magpapatuloy ang gantimpala ng 
kanyang Gawain at ang kanyang biyaya, at siya ay mapayapa 
mula sa sindak ng libingan." (Muslim 1913, an-Nasai 4375). At 
ayon kay Abu Umamah al-Baahili -kaluguran siya ni Allah- na 
ang propeta -sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Apatang 



mga uri ng tao na magpapatuloy ang kanilang gantimpala 
pagkaraa ng kanilang kamatayan; ang la la ki na namatay sa 
pagbabantay niya sa landas ni Allah, at la la ki ng nagturo ng 
kaalaman kaya ang gantimpala niya ay nagpapatuloy ha bang 
isinasabuhay ang kaalaman niya, at la la ki ng gumawa ng 
Sadaqah Jariyah kaya ang gantimpala nito ay sa kanya habang 
nagpapatuloy ito, at la la ki ng iniwan ang mabuting anak na 
nananalangin para sa kanya." (inulat ni Imam Ahmad 22602). 
At ayon kay Abu hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na ang 
sugo ni Allah -sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Hindi 
magsasama ang alabok sa daan ni Allah at ang usok ng 
impiyerno." (at-Tirmidhi 1633). 

Dahil sa Jihad ay mapipigilan ang kasamaan ng mga kalaban,at 
maipapalaganap ang Islam sa mga sulok ng lupa. At 
makapapasok ang liwanag ng Islam sa lahat ng bahagi ng 
mundo. At dahil sa Jihad at pagsubok ay maipagbubuklod ni 
Allah ang marumi mula sa dalisay; sabi ni Allah: "Inaasahan ba 
ninyo na makapapasok kayo sa paraiso nang hindi susubukin 
ni Allah ang mga nakipag-laban sa inyo at susubukin niya ang 
mga nagtitiis..." (Surah Aal-lmraan 142) 

At para sa mga martir ang dakilang antas kay Allah; sila ay mga 
buhay sa kanilang panginoon na binibiyayaan; sabi ni Allah: 
"At huwag mong isipin na ang mga martir sa landas ni Allah ay 
mga patay, datapwat sila ay mga buhay sa kanilang panginoon 
ay binibiyayaan. Sila ay Masaya sa anumang ibinigay sa kanila 
ni Allah na mula sa kanyang biyaya..." (Surah Aal Imraan) 

At ipinaliwanag ng sugo ni Allah -sa la I la h u alayhi wasallam- 
ang anumang inihanda ni Allah para sa mga martir na kabaitan 
sa sinabi niya: "Walang isaman na papasok sa paraiso na nais 
pa niyang bumalik sa mundo kundi ang isan martir; 



hinahangad niyang makabalik sa mundo upang mapatay uli ng 
sampung ulit dahil sa nakikita niyang kabaitan (ng kanyang 
panginoon)." (al-Bukhari 2817, Muslim 1877). 

At ang Jihad ay maisasagawa sa pamamagitan ng kayamanan o 
ng katawan o ng dalawang ito at ito ang pinakamainam na 
Jihad. At ang Jihad sa kayamanan ay lagging nauunang 
banggitin kaysa sa Jihad ng katawan sapagkat ito ay madali at 
kayang gawin, kaya hindi lahat ng tao ay kayang isagawa ang 
Jihad sa pamamagitan ng kanyang katawan maaaring dahil sa 
kawalan ng kakayanan ng kanyang katawan o kaya'y kawalan 
ng daan patungo sa lugar ng mga kalaban. At ang Jihad sa 
kayamanan ay laging naroon lalo na sa panahon ngayon na 
nasa pagsubok ang mga muslim sa ilalim ng napakaraming 
kalaban; sabi ni Allah: 

"Hindi magkakapantay ang mga nakaupo na mga 
mananampalataya maliban sa mga may kapansanan, at ang 
mga Mujahid sa landas ni Allah sa pamamagitan ng kanilang 
mga kayamanan at mga sarili. Binigyan ni Allah ng higit na 
gantimpala ang Mujahid sa kanyang kayamanan at sarili kaysa 
sa mga nakaupo ng antas. At ang bawat isa ay pinangakuan 
nila Allah ng mabuti. At mas iniangat ni Allah ang mga Mujahid 
kaysa sa mga nakaupo ng malaking gantimpala." (Surah an- 
Nisa 1 95) 

H ini hi ling k okay alia h na tulungan niya ang mga kapatid natin 
na mga Mujahidin sa bawat lugar at na panaigin niya ang Islam 
at mga tagasunod nito.. Ameen. 

At ang Jihad ay kabilang sa panalong bentahan na siyang 
binanggit ni Allah sa kanyang aklat: "Tunay na binili na ni Allah 
ang mga buhay at ang mga kayamanan ng mga 
mananampalataya na mapasakanila ang pariaso; sila ay 
nakikipaglaban sa landas ni Allah kaya sila ay makakapatay at 



mapapatay. Yaon ay pangako mula sa kanya na totoo sa 
Tawrah at sa Ebanghelyo at sa Qur'an. Kaya sinuman ang 
tinupad niya ang kanyang kasunduan kay Allah ay magsaya 
kayo sa bentahan ninyo na nakipagkasundo kayo, atyaon ang 
pagkapanalong dakila." (Surah at-Tawbah 111) 

At sinabi pa niya: 

"o kayong mga sumampalataya, nais ba ninyo na gabayan ko 
kayo ng negosyong magliligtas sa inyo mula sa parusa ng 
impiyerno? Maniwala kayo kaya Allah at sa Huling Araw, at 
makipaglaban kayo sa pamamagitan ng inyong mga 
kayamanan at mga buhay sa kanyang landas ni Allah;yaon ang 
pinakamainam para sa inyo kung inyo lamang nalalaman." 
(Surah Saff 11) 

At ang Jihad ay isang dahilan ng paggabay ni Allah sa tao; 
sinabi niya: 

"At yaong mga nakibaka sa amin ay tunay amin silang 
gagabayan sa aming mga landas, at tunay na si Allah ay nasa 
mga mabubuti" (Surah al-Ankabut 69) 

At ang Jihad ay mainam pa kaysa sa nilalaman ng mundo; sabi 
ng sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam-: "Tunay na ang 
pagtungo at pagbalik para sa landas ni Allah ay mainam pa 
kaysa sa mundo at anumang nasa loob nito." (al-Bukhari 2793, 
Muslim 1882). 


18. MGA KAPURI-PURING PAG-UUGALI NA MARAPAT SA 
ISANG MUSLIM NA TANGKILIKIN NIYA: 

a. Paunang salita patungkol sa kabutihan ng pag-uugali: 
Ayon kay Abu Darda' -kaluguran siya ni Allah- na ang propeta 
-salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Walang bagay na 
mabigat sa timbangan ng mananampalatayang lingkod sa 



Huling Araw na hihigit sa kabutihan ng pag-uugali. At tunay na 
kinamumuhian ni Allah ang malaswa na bastos." (at-Tirmidhi 
2003, Abu Dawud 4799). At sinasabi niya: "Tunay na ang 
mabuti sa inyo ay ang pinakamabuti ang pag-uugali sa inyo." 
(al-Bukhari 3559, Muslim 2321). 

At ang mabuting ugali ay dahilan upang makapasok sa paraiso; 
ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na nagsabi: 
Naitanong sa sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- ang 
pinakamaraming dahilan na pagpasok ng tao sa paraiso. Sabi 
niya: "Ang pagkatakot kay Allah at mabuting pag-uugali." (at- 
Tirmidhi 2004, ibn Majah 4246). At ayon kay Aishah - 
kaluguran siya ni Allah- na sinabi niya: Narinig ko ang sugo ni 
Allah -salallahu alayhi wasallam- na nagsasabi: "Tunay na ang 
mananampalataya ay mahahabol niya sa pamamagitan ng 
kabutihang pag-uugali niya ang antas ng pala-ayuno at pala- 
Salah." (Abu Dawud 4798). At ang taong mabuti ang pag- 
uugali ay magiging malapit na tao sa sugo ni Allah -salallahu 
alayhi wasallam- sa Araw ng Pagkabuhay; ayon kay Jabir - 
kaluguran siya ni Allah- na ang sugo ni Allah -salallahu alayhi 
wasallam- ay nagsabi: "Tunay na ang kamahal-mahal mula sa 
inyo at pinakamalapit sa inyo sa akin sa Araw ng Pagkabuhay 
ay ang mga mabubuti sa inyo ang pag-uugali." (at-Tirmidhi 
2018). 

At pinuri ni Allah ang kanyang sugo sa sinabi niya: 

"at tunay na ikaw ay nasa dakilang pag-uugali" (Surah al- 
Qalam 4) at siya ay tulad ng sinabi ni Aishah -kaluguran siya ni 
Allah- ng tanungin siya patungkol sa pag-uugali ng sugo ni 
Allah -salallahu alayhi wasallam- "Ang kanyang pag-uugali ay 
ang Qur'an." (an-Nasai 11350, al-Bukhari 308). At ayon kay 
Abdullah bin Mas'oud -kaluguran siya ni Allah- na sinabi niya: 
Sinabi ng sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam-: "Dinisiplina 



ako ng aking panginoon at pinainam niya ang pagdisiplina sa 
akin." (ito ay mahina ayon kay al-Albani sa Dhaif al-Jaami' 
249). Kaya gawin mong huwaran o kapatid na muslim at 
muslimah ang pinuno ng mga isinugo upang makamit mo ang 
kaligayahan sa mundo at sa huling Araw. 

At sinabi ng manunulang si Ahmad Shawqi patungkol sa bakas 
ng pag-uugali sa Ummah: 

Tunay na ang mga Ummah ay mga pag-uugali na nananatili 

At kapag nasira sila ay yayao rin ang 

kanilang pag-uugali. 

At ang sumusunod ay ilan sa mga kapuri-puring pag-uugali na 
marapat sa isang muslim na tangiin niya: 

1. As-Sabr (pagtitimpi): 

Ang Sabr ay dakilang pag-uugali, at ito ay pagsunod sa mga 
lingkod ni a I la h na mga mabubuti tulad ng sinabi ni Allah 
patungkol sa kanyang propeta na si Ya'qub -alayhissalam- 
noong nagsinungaling ang kanyang mga anak na si Yusuf raw 
ay kinain ng lobo: "...at ang pagtitiis ay maganda, at si Allah 
ang dinadaingan ko sa inyong mga tinatangi" (Surah Yusuf 18) 

At ang sinabi rin niya pagkaraang bumalik ang kanyang mga 
anak mula sa Ehipto na hindi nila kasama ang bunsong kapatid 
nila: "at ang pagtitiis ay maganda; at hinahangad k okay Allah 
na ibalik niya silang lahat sa akin, tunay na siya ang 
pinakamaalam at pinakamadunong." (Surah Yusuf 83) 

At ito ay kabilang sa pamamaraan ng propeta Muhammad - 
sa la I la hu alayhi wasallam- at ng kanyang mga kasamahan - 
kaluguran siya ni Allah- na sila ay nagtimpi mula sa pananakit 
ng mga Quraysh tulad ng paglalarawan ni Allah: 



"... at ang mga nagtitimpi sa kahirapan at karamdaman, at sa 
panahon ng digmaan; sila yaong mga matatapat at sila ang 
mga may takot." (Surah al-Baqarah 177) at bilang mga 
tagataguyod sa sinabi niya: "Nakamamangha ang pangyayari 
sa isang mananampalataya, tunay na ang pangyayari sa 
kanyang ay lahat mabuti. Kung matamaan siya ng ikasisiya ay 
nagpapasalamat siya; at ito ay mabuti para sa kanya. At kapag 
matamaan siya ng masama ay nagtitimpi siya; at ito ay mabuti 
para sa kanya." (Muslim 2999). At ayon kay Ubay -kaluguran 
siya ni Allah- na ang sugo ni Allah -sa la I la h u alayhi wasallam- 
ay nagsabi: "anumang tatama sa isang muslim na pahirap at 
problema at lungkot. At sakit, at pighati kahit ang tinik na 
matinik siya nito at isang pagpupunas sa kanyang kasalanan." 
(al-Bukhari 5641, Muslim 2573) 

At ang pagtitimpi ay tatlong uri: 

1. Ang pagtitimpi sa pagsunod kay Allah;sabi ni Allah: 
"Tunay na matutupad ang gantimpala ng mga matimpiin nang 
walang kasukatan." (Surah az-Zumar 10) 

2. Ang pagtitiis mula sa mga ipinagbabawal ni Allah; sabi 
ng sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam-: "Sinuman ang 
umiwan sa isang bagay para kay Allah ay papalitan ito ni Allah 
ng mas mainam pa kaysa sa rito." ( 

3. Ang pagtitiis sa mga itinakda ni Allah; sabi ni Allah: 
"Sila na kapag natamaan sila ng pagsubok ay sinasabi nila; 
tunay na kami ay para kay Allah at sa kanya kami babalik. Sila 
yaong pagpapalain sila ni Allah at kaawaan, at sila yaong mga 
ginabayan." (Surah al-Baqarah 156-157) 

2. Ang pag-iwan sa pakikipagtalo: 

Ayon kay Abu Umamah -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo 
ni Allah -salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Ako ang 



pinuno ng isang bahay sa paraiso para sa sinumang iniwan ang 
pakikipagtalo kahit na siya ay nasa katotohanan. At sa gitna ng 
paraiso para sa sinumang iniwan ang pagsisinungaling kahit na 
siya ay nagbibiro lang, at sa itaas ng paraiso para sa sinumang 
mabuti ang kanyang ugali." (al-Bukhari 5641, Muslim 2573). 
Kaya naman inutusan ni Allah ang kanyang sugo na 
makipagtalo sa mabuting pamamaraan; sinabi niya: "...at 
makipagtalo ka sa kanila ayon sa pinakamabuti..." :(Surah an- 

Nahl). At ito ay sa pakikipagtalo niya sa mga Ahlul Kitab. Atang 
sinabi niya kay Musa -alayhissalam- at sa kanyang kapatid na 
si Harun -alayhissalam- nang utusan niya sila na imibitahan si 
Fir'awn: 

"at magsalita kayo sa kanya ng malumanay na salita nang sa 
gayon ay maaaring maka-alala siya o kaya'y matakot..." 

<^Surah TAHA) 

3. Ang pagiging malumanay at mahinahon: 

Sabi ni ibn Abbas -k-: sinabi ng sugo ni Allah -sa la I la h u alayhi 
wasallam- kay Ashja 1 Abdulqays: "Tunay na nasa iyo ang 
dalawang ugali na kina-iibigan ni Allah at ng sugo niya." Ano 
ito 0 sugo ni Allah? Sabi niya: "ang pagiging malumanay at 
mahinahon." (inulat ni Muslim 2011) 

4. Ang pagtupad sa kasunduan: 

Sabi ni Allah:"...at tuparin ninyo ang kasunduan; tunay na ang 
kasunduan ay itatanong." (Surah al-lsra 1 34) 

At kabilang sa mga katangian ng mga mananampalataya ay 
ang sa sinabi niya: 

"Tunay na tagumpay ang mga mananampalataya..." (Surah al- 
Mu'minun 1) 

"...at sa kanilang mga tungkulin at mga kasunduan ay 
nagpapahalaga..." (Surah al-Mu'minun 8) 



at sinabi rin ni Allah patungkol sa kanila: 

"at yaong tinutupad nila ang kanilang kasunduan kapag 
nakipagkasundo sila..." (Surah al-Baqarah 177). 

At isinunond niya na sila ay: 

"at yaong tinutupad nila ang kanilang kasunduan kapag 
nakipagkasundo sila..." (Surah al-Baqarah 177). 

At sa kadakilaan ng kasunduan at ang pagka-obligado ng 
pagtupad dito ay ginawa ni Allah na eksempsiyon ang mga 
mushrik na nasa ilalim ng kasunduan sa loob ng apat na 
buwan na hinayaan niya sila sa Masjid al-Haram; sinabi niya: 
"...kaya maglakbay kayo sa kalupaan sa loob ng apat na 
buwan..." (Surah at-Tawbah 2). 

At isinunod ni Allah sa sinabi niya: 

"maliban sa mga mushrik na nakipagkasundo kayo sa kanila at 
pagkatapos ay hindi nila sinira ang kasunduan sa inyo at hindi 
sila pumanig sa lumalaban sa inyo. Kaya tuparin ninyo ang 
kasunduan nila sa takdang panahon nito; tunay na iniibig ni 
Allah ang mga may takot." (Surah at-Tawbah 4). 

At ang kasunduan ay kasunduan kay Allah, at obligasyon na 
tuparin ito; sabi ni Allah: 

"at tuparin ninyo ang kasunduan kapag nakipagkasundo kayo, 
at huwag ninyong sirain ang pangako pagkatapos na ito ay 
magawa." (Surah an-Nahl 91) 

5. Ang pagiging matapat: 

Ayon kay ibn Mas'oud -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo ni 
Allah -sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Tunay na ang 
katapatan ay patungo sa kabutihan, at tunay na ang kabutihan 
ay patungo sa paraiso. At nananatili ang isang la la ki sa 
pagiging matapat at inuugali niya ang katapatan hanggang sa 



maisulat siya kay Allah na isang Siddiq." (Muslim 6582, at- 
Tirmidhi 1971, Abu Dawud 4989). 

At ilan sa mga kabutihang dulot ng katapatan ay kaligtasan ng 
lingkod dito sa mundo at sa huling araw tulad ng pangyayari sa 
tatlong nagpahuli sa sa digmaan ng Tabuk. 

At ito ay kapanatagan din ng sarili. Kaya sa Hadith na ayon kay 
Hasan bin AN -kaluguran siya ni Allah- na ang propeta - 
salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Tunay na ang 
katapatan ay kapanatagan, at ang kasinungalingan ay 
pagkaduda." (at-Tirmidhi 2518, an-Nasai 5711, Ahmad 1723) 

6. Angselos: 

Sabi ng sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam-: "Kayo ba ay 
namamangha sa pagseselos ni Sa'd?tunay na akoay mayselos 
na higit sa kanya, at si Allah ay may higit kaysa sa akin." (al- 
Bukhari 107). 

Ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo 
ni Allah -salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Tunay na 
nagseselos si Allah, at kabilang sa kanyang pagseselos ay 
kapag ginagawa ng isang mananampalataya ang 
ipinagbabawal ni Allah." (al-Bukhari 5223, Muslim 2761) 

At ang sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- ay namumula 
ang kanyang mukha kapag ginawa ang ipinagbabawal ni Allah. 
Kaya marapatsa isang muslim na mayroon siyang pagseselos 
para kay Allah at sa sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- 
at sa relihiyon ni Allah at sa batas niya at sa mga ulama. At ang 
pribadong pagseselos niya sa kanyang pamilya, asawa at sa 
anak niya. At pagseselos para sa mga banal na lugar ng mga 
muslim na malapastangan ng mga kalaban ni Allah. 



7. Ang Awa at paglilingkod sa mga magulang: 

Ang awa ay kailangan sa lahat kahit sa mga hayop. Ayon kay 
Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah-na ang sugo ni Allah - 
sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Nakapasok ang isang 
babae sa impiyerno dahil sa isang pusa na ikinulong na hindi 
niya pinakain at hindi niya ito pinalaya upang makakain sa mga 
nilalaman ng lupa." (al-Bukhari 3318, Muslim 2242). Kaya ito 
ang parusa ng taong walang awa sa kanyang puso. Allahul 
Musta'anll! 

At ayon kay Usamah bin Zayd -kaluguran siya ni Allah- na 
sinabi ng sugo ni Allah —sa la I la hu alayhi wasallam-: "tunay na 
ang kaaawaan ni a I la h sa kanyang mga lingkod ay yaong mga 
maawain." (al-Bukhari 1284, Muslim 923). At tunay na 
binigyang katangian ni Allah ang mga mananampalatay na sila 
ay maawain sa isat-isa: 

""Si Muhammad ay sugo ni Allah, at ang mga kasama niya ay 
malupit sa mga di-mananampalataya at mapagmahal sila sa 
isat-isa..." (Surah al-Fath 29). 

At ayon kay Abdullah bin Amr bin al-Aas -kaluguran siya ni 
Allah- na ang sugo ni Allah -sa la I la h u alayhi wasallam- ay 
nagsabi patungkol sa lipunang muslim: "hindi kabilangsa amin 
ang sinumang hindi maawa sa bata sa amin, at ki ni la la ang 
karangalan ng matanda sa amin." (at-Tirmidhi 4). 

At tunay na ang gantimpala ng kabaitan ay malaki, ayon sa 
sinabi ng sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam-: "Tunay na 
ibinibigay ni Allah sa kabaitan ang hindi niya ibinibigay sa 
dahas, at wala siyang ibinibigay na higit kaysa sa rito." (Muslim 
2593). At ang sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam- isang 
maawain ang puso at mahabagin sa mga mahihirap, mga balo 



at mga ulira, hindi niya tinatanggihan ang humihingi at ang 
nangangailangan. 

Ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na si Arqa 1 
bin habis ay nakita niya ang propeta -salallahu alayhi 
wasallam- na hinalikan niya si Hasan ay sinabi niya: 'tunay 
mayroon akong sampung anak ni wala akong nahalikan na isa 
sa kanila. Sabi ng sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam-: 
"Sinuman ang hindi maawa ay hindi rin kakaawaan." (al- 
Bukhari 5997, Muslim 2318). At ayon kay Aishah -kaluguran 
siya ni Allah- na sinabi niya: Dumating ang mga tao sa sugo ni 
Allah -salallahu alayhi wasallam- at sinabi nila: 'Hnahalikan ba 
ninyo ang mga bata sa inyo? 1 Sabi niya: "Oo" sabi nila: 'Ngunit 
sumpa man kay Allah, hindi kami humahalik. 1 Kaya sabi niya: 
"May magagawa paba ako kung hinugot na ni Allah angawa sa 
inyong mga puso." (al-Bukhari 5998, Muslim 2317). At sinabi 
niya: "Sinuman ang hndi maawa sa mga tao ay hindi siya 
kakaawaan ni Allah." (Muslim 2319) 

-ANG PAGLILINGKOD SA MGA MAGULANG: 

Tunay na ginawa ni Allah na likas ang pagmamahal sa mga 
puso natin sa atng mga anak. Kaya walang maraming talata na 
Makita upang hikayatin ang mga magulang na maging 
maawain at mapagmahal sa mga anak nila. Ngunit makikita 
natin ang maraming talata na humihikayat sa paglingkod sa 
mga magulang at awa para sa kanila lalo na kanilang 
katandaan na at kahinaan sapagkat sila sa ganoong kalagayan 
ay mas nangangailangan ng pag-aruga, pag-aalaga at 
paglilingkod mula sa kanilang mga anak; 
sabi ni Allah: 

"At itinakda ng iyong panginoon na wala kayong ibang 
sasambahin kundi siya lang, at sa mga magulang ay maging 
mabuti" (Surah al-lsra 1 ). 



At sinabi pa niya: 

"at aming itinakda na maging mabuti sa mga magulang; ang 
kanyang ina ay dinala siya nang may kahirapan pagkatapos ng 
kahirapan, at ang pag-aruga sa kanya ay sa dalawang taon" 
(Surah Luqman 14) 

At sinabi pa niya: 

"at aming pinayuhan ang tao na maging mabuti sa kanyang 
mga magulang; dinala siya ng kanyang ina nang may hirap at 
iniluwal siya nang may hirap, at ang pagbubuntis sa kanya at 
pag-aruga sa kanya ay tatlumpung buwan..." (Surah al-Ahqaf 
15) 

At ang mga magulang ang may karapatan na pakitunguhan 
ayon sa isang ulat na tinanong siya ng isang lalaki: '0 sgo ni 
Allah, sino sa mga tao ang mas may karapatan sa aking 
mabuting pakikitungo? Sabi niya: "ang iyong ina." At sinabi 
niya: 'Sino pa?' Sabi niya: "Ang iyong ina." At sabi niya: 'Sino 
pa?' sabi niya: "Ang iyong ina." At sinabi niya: 'Sino pa?' Sabi 
niya: "Ang iyong ama." (al-Bukhari 5971, Muslim 2548). 

At tunay na inisunod ni Allah ang pagpapasalamat sa kanila sa 
pagpapasalamat sa kanya; sabi niya: "...na magpasalamat sa 
akin at sa iyong mga magulang..." (Surah Luqman). At kahit 
ano pa ang gawin natin para sa mga magulang natin ay hindi 
natin matatapatan kahit na katiting na bahagi ang kanialng 
karapatan sa atin. Nakita ni ibn umar -kaluguran siya ni Allah- 
ang isang lalaki nap asana pasan niya ang kanyang ina habang 
isinasagawa niya ang Tawaf, at sinabi nito sa kanya: 
'Naisagawa ko naba ang karapatan niya?' Sabi niya: "Hindi! 
Kahit na iisang sigaw lang mula sa mga sigaw niya sa 
pagkapanganak sa iyo." At ang paglingkod sa mga magulang ay 



kabilang sa mga mabubuting Gawain na siyang magliligtas 
mula sa kapahamakan, In Sha Allah. Kaya sa kwento ngtatlong 
natabunan sa kuweba ng malaking bato at nanalangin sila kay 
Allah sa pamamagitan ng pagbanggit nila sa mga mabuting 
Gawain nila at kabilang sa kanila ang isang lalaki na sinabi niya: 
'0 Allah, tunay na noon ay may dalawang akong magulang na 
matatanda na, at noon ay hindi ko sila ipinahuhuli sa aking 
asawa at mga anak. Isang araw ay dumaing sila sa akin 
hanggang sa hindi ko sila nilisan hanggang sa makatulog sila, 
kaya kumuha ako ng gatas para sa kanila at pagbalik ko ay 
tulog pa sila at kinamuhian ko na uunahin ko sa kanila ang 
asawa at anak ko kaya nanatili ako habang ang sisidlan ay nasa 
kamay ko at hinihintay ko ang paggising nila hanggang sa 
sumapit na ang Fajr at ang mga bata ay nagkakagulo sa aking 
paanan. At nagising sila at uminom sila sa sisidlan nila. At 
pagkatapos ay nanalangin siya kay a I la h kaya iniligtas niya sila 
mula sa harang na bato..." (al-Bukhari 2215, Muslim 2743). At 
ang [aglingkod sa mga magulang ay isang direktang dahilan 
upang makapasok sa paraiso; ayon kay Abu Hurayrah - 
kaluguran siya ni Allah- na ang propeta -sa la I la hu alayhi 
wasallam- ay nagsabi: "Kahiya-hiya, at kahiya-hiya at kahiya- 
hiya ang sinumang naabutan niya ang mga magulang niya sa 
kanilang katandaan na hindi siya naipasok ng mga ito sa 
paraiso." (Muslim 2551). 

At kabilang sa paglingkod sa kanila ay ang pagtupad sa 
kanilang pangako, at ang pagsasagawa ng kawanggawa para 
sa kanila. Ayon kay Aishah -kaluguran siya ni Allah- na ang 
isang lalaki ay dumating sa propeta -sa la I la h u alayhi 
wasallam- at sinabi nito: '0 sugo ni Allah, tunay na ang aking 
ina ay biglaang namatay at hindi siya nakapag-huling habilin, 
at inaasahan ko na kung nakapagsalita siya ay magbibigay siya 
ng kawanggawa. Mapapasakanya ba ang gantimpala kung 



magkakawanggawa ako para sa kanya? Sabi niya: "Oo." 
(Muslim 1004) 

8. Ang mabuting ugnayan sa mga kamag-anakan: 

Sabi ng sugo ni Allah —salallahu alayhi wasallam-: "Tunay na 
nilikha ni Allah ang nilalang hanggang sa natapos siya sa 
paglikha ay sinabi ng sinapupunan: 'Ito ang kalalagyan ng 
nagpapakupkop sa iyo mula sa pagputol ng magandang 
ugnayan. 1 Sabi niya: "Oo, hndi kaba malulugod na ipagpatuloy 
ko ang sinumang nagpatuloy sa iyo, at puputlin ko ang 
sinumang pumutol sa ugnayan sa iyo?" Sabi nito: 'Opo 0 aking 
panginoon.' Sabi niya: "Ito ay mapapasa-iyo." (al-Bukhari 
5987, Muslim 2554). At ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran 
siya ni Allah- na ang isang la la ki ay nagsabi: 'O sugo ni Allah, 
tunay na mayroon akong kamag-anakn a pinagpapatuloy ko 
ang ugnayan sa kanila ngunit pinuputol nila ito, at naging 
mabuti ako sa kanila ngunit naging masama sila sa akin, at 
ki ni ki la la ko sila ngunit hindi nila ako ki ni ki la laSabi niya: 
"Kung tama ang iyong sinasabi ay parang pinakakain mo sila 
ng mainit na abo, at mananatiling katulong mo mula kay Allah 
habang nanatili ka na ganoon." (Muslim 2558). 

At ang mabuting ugnayan sa kamag-anak ay dahilan upang 
mapalawak ang biyaya at mapahaba ang buhay. Ayon kay 
Anas -kaluguran siya ni Allah-na ang sugo ni Allah -salallahu 
alayhi wasallam- ay nagsabi: "Sinuman ang nais niyang 
mapalawak ang kanyang biyaya, at mapahaba ang kanyang 
buhay ay pagbutihin niya ang ugnayan niya sa kamag-anakan." 
(al-Bukhari 5986, Muslim 2557). 

9. Ang pagbaba ng paningin, at ang hijab, at ang paghingi 
ng pahintulot: 

Sabi ni Allah: 



"At sabihin mo sa mga la la ki ng mananampalataya na ibaba 
nila ang kanilang paningin, at pangalagaan nila ang kanilang 
mga ari, iyon ang pinakaligtas para sa kanila, tunay na si Allah 
ay nababatid ang kanilang ginagawa." (Surah an-Nur 30). At 
sinabi ng sugo ni Allah —sa la I lahu alayhi wasallam-: "0 Ali, 
huwag mong sundan ang unang tingin ng isa pang tingin 
sapagkat ang una ay para sa iyo at ang sumunod ay hndi na 
para sa iyo." (Ahmad 1369) 

-Ang Hijab: 

At dahil sa pagbaba ng paningin ay ipinag-utos ni Allah ang 
Hijab sa babae na muslim bilang pangangalaga sa kanyang 
karangalan at antas, at pangangalaga narin sa lipunan mula sa 
paglihis mula sa dahas ng pithaya at sadlak ng kahihiyan; sabi 
ni Allah: "0 ikaw na propeta, sabihin mo sa iyong mga 
asawa,at iyong mga anak, at sa mga asawa ng mga 
mananampalataya na ibaba nila ang kanilang kasuutan, yaon 
ang pinakamababa na makikita sila upang hindi sila mapinsala, 
at si Allah ay mapagpatawad at maawain." (Surah al-Ahzaab 
59) 


Ang paghingi ng pahintulot (ito ay para sa paningin): 
At ang pagbaba ng paningin at ang paghingi ng pahintulot ay 
magsasanhi ng pagpipigil sa sarili, at kadalisayan ng puso, at 
pagkalugod ng panginoon. Sapagkat ang paningin ay sugo ng 
pangangalunya, kaya napakaraming trahedya ang nangyari sa 
sarili dahil sa paningin at mga pamamaraan nito at mga pag- 
ikot nito; sabi ng manunula: 

Lahat ng pangyayari ang Simula nito ay pagtingin 

At ang marami sa apoy ay ang nagmamaliit sa 


masama. 



10. Ang pagiging mahiyain: 

"At ang hiya ay kabilang sa pananampalataya" (al-Bukhari 9, 
Muslim 35). Ganito ang paglalarawan ng ating sugo -saw-, at 
ang pananampalataya at nagtutulak sa tao mula sa paglapit 
niya sa mga ipinagbabawal ay ganoon din ang hiya ay 
nagbabawal sa tao na gumawa ng mababa o pag-uugaling 
nakakahiyang katangian. Kaya naman, ang hiya ay nasa maliit 
na antas ng pananampalataya at ito ay kabilangsa bahagi nito 
na hindi hihiwalay mula rito. At wala ito maidudulot kundi 
kabutihan sa tao sa kanyang pakikitungo, mga salita, at mga 
gawa niya kasama ang kanyang pamilya. Ayon kay Imraan bin 
Husayn -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo ni Allah - 
sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "ang hiya ay walang 
maidudulot kundi kabutihan." (al-Bukhari 6117, Muslim 37). 

At kabilang sa mga salita ng pagka-propeta ay ang ulat ni Abu 
Mas'oud -kaluguran siya ni Allah- na ang sugo ni Allah - 
sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Kapag hindi kana 
nahiya ay gagain mo ang anumang nais mo." (al-Bukhari 
3483). Kaya binigyang kahulugan ng mga maalam ang 
katotohanan sa hiya sa sinabi nila: 'Ang hiya ay ugali na 
nagsasanhi ng pag-iwan sa masagwa, at pumipigil sa 
kakulangan sa pagtupad sa may karapatan. 1 (mula sa aklat na 
riyadh as-Salihin). 

At ang hiya ay katangian ng ating butihing sugo -saw-; ayon 
kay Abu Sa'id al-khudri -kaluguran siya ni Allah- na sinabi niya: 
'Ang sugo ni I la h -sa la I la hu alayhi wasallam- may higit na hiya 
kaysa sa isang birhen sa kanyang silid, at kapag hindi niya 
gusto ang isang bagay ay nalalaman namin ito sa kanyang 
mukha.' (al-Bukhari 6119, Muslim 2320). At ang hiya ay 
mabuting katangian para sa kalalakihan na umaangat dahil 
dito ang kanilang ugali at mga pakikitungo nila, at ito ay 



obligado sa mga babae na kinakailangan dahil 
pinangangalagaan nito ang dangal ng babae. At ang hiya ay 
parang damit sa katawan na kapag iniwan ito ng tao ay 
lalantad ang kanyang mga kakulangan na nakatago, kaya 
kakalat ang anumang nakatago mula sa pangit na ugali at 
katangian. 


19. ANG PAGHINGI NG PATAWAD: 

Ang paghingi ng patawad ay pinupunasan ni Allah dahil dito 
ang mga kasalanan at pagkakamali; sabi ni Allah: 

"At yaong kapag nakagawa sila ng malaswa o kaya ay dinaya 
nila ang mga sarili nila ay inaalala nila si Allah, kaya humihingi 
sila ng kapatawaran sa kanilang mga pagkakasala, at sino pa 
ang higit na magpapatawad sa kasalanan kundi si Allah. At 
hindi sila nagpapatuloy sa kanilang mga ginawa habang 
nalalaman nila ito" (Surah Aal-lmraan). 

At sinabi pa niya: 

"sinuman ang gumawa ng masama o dinaya ang sarili at 
pagkatapos ay humingi ng kapatawaran ay makikita niyang si 
Allah ay mapagpatawad at maawain." (Surah an-Nisa 1 ). Ayon 
kay Zayd -kaluguran siya ni Allah- na katulong ng sugo ni Allah 
-sa la I la hu alayhi wasallam- na sinabi nito: 'Sabi ng sugo ni 
Allah —sa la I la hu alayhi wasallam-: "Sinuman ang sabihin niya 
ang 'Astaghfirullah a I lad hi laa ilaha ilia huwal hayyul qayyum 
wa atubu ilayh' ay patatawarin ang mga kasalanan niya kahit 
pa na siya ay tumakas mula sa digmaan." (Abu Dawud 1517, 
at-Tirmidhi 3577). At ayon kay Anas -kaluguran siya ni Allah- 
na sinabi niya: Narinig ko ang sugo ni Allah -sa la I la hu alayhi 
wasallam- na nagsasabi: "Sabi ni Allah: '0 anak ni Adam, tunay 
na anumang hiniling at hinangad mo sa akin ay papatawarin 
kita kahit anumang mayroon ka at wala akong pakialam, o 



anak ni Adam, kahit pa na umabot ang iyong mga kasalanansa 
langit at pagkatapos ay humingi ka ng patawad sa akin ay 
patatawarin kita at wala akong pakialam. 0 anak ni Adam, 
tunay na kahit dumating ka sa akin na ka hit may gamundong 
kasalanan at nakaharap mo ako na hindi ka nagtambal sa akin 
ng anuman ay haharap din ako sa iyo ng katulad nito na 
pagpapatawad." (at-tirmidhi 3540). At ang paghingi ng 
patawad ay nagpapaangat sa sarili atdumadalisay nito, at 
tinatanggal nito ang itim sa puso. At nasabi sa may kasalanan 
na humingi ng patawad na para siyang walang pagkakasala. 
Tunay na ang paghingi ng patawad ay humahakot ng biyaya at 
nagpapadagdag ng biyaya; sabi ni Allah patugnkol kay Nuh - 
alayhissalam- habang pinapaalalahanan niya angmgataoniya: 

"At sinabi ko na humingi kayo ng patawad sa inyong 
panginoon, tunay na siya ay mapagpatawad. Ipadadala niya 
para sa inyo mula sa langit ang ulan. At palalawigin niya para 
sa inyo ang kayamanan, mga anak, at gagawin niya para sa 
inyo ang mga hardin at mga batis." (Surah Nuh 12). At tunay 
na inutusan ang sugo natin -sa la I la hu alayhi wasallam- na 
manatili sa paghingi ng kapatawaran para sa kanya at para sa 
mga mananampalataya; sabi ni Allah: "...at ihingi mo ng 
kapatawaran ang iyong kasalanan at ang mga 
mananampalatayang la la ki at mananampalatayang babae..." 
(Surah Muhammad 19) 

At ayon kay Azz al-Muzani -kaluguran siya ni Allah- na ang 
sugo ni Allah -sa la I la hu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Tunay 
na ako ay humihingi ng kapatawaran kay Allah sa isang araw 
ng isandaang beses." (Muslim 2702). At ayon kay Abu 
Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na sinabi niya: Narinig ko 
ang sugo ni Allah -sa la I la hu alayhi wasallam- na nagsasabi: 
"Sumpa man kay Allah tunay na ako ay humihingi ng 
kapatawaran at nagbabalik-loob sa kanya sa isang araw nang 



higit sa pitumpung beses." (al-Bukhari 6307). At ayon kay ibn 
Umar -kaluguran siya ni Allah- na sinabi nito: 'Kami noon ay 
nabibilang namin na isang daang ulit mula sa sugo ni Allah - 
sa la I la hu alayhi wasallam- sa isang pagtitipon ang: 'Rabbigh 
firli wa tubalayya innaka antattawwabur rahim.'" (inulat nina 
Abu Dawud at at-Tirmidhi). At tunay na inutusan sila na 
panatilihin ang paghingi ng kapatawaran bago ang kanyang 
kamatayan; sabi ni Allah: "at luwalhatiin mo ang kadakilaan ng 
iyong panginoon at humingi ng patawad sa kanya, tunay na 
siya ay mapagpatawad." (Surah an-Nasr 3) 
kaya naiulat ni Aishah -kaluguran siya ni Allah- na sinabi niya: 
'Ang sugo ni Allah noon ay pinararami niya ang pagsambit nito 
bago siya yumao: 'Subhanaka wa bihamdika, astaghfiruka wa 
atubu ilayk." (al-Bukhari 4968, Muslim 484). 

At ang paghingi ng kapatawaran ay nag-aalis ng lungkot, at 
humahakot ng biyaya; ayon kay ibn Abbas -kaluguran siya ni 
Allah- na ang sugo ni Allah -sa la I la h u alayhi wasallam- ay 
nagsabi: "Sinuman ang palagiin niya ang paghingi ng patawad 
ay gagawin ni Allah para sa kanya sa bawat kahirapan na 
kalutasan, at sa bawat lungkot ay kaligtasan, at bibiyayaan 
niya ito ng hindi niya kayang sukatin." (Mahina ito ayon kay al- 
Albani 268/2). At iniibig ni Allah ang mga palahingi ng 
patawad; sabi niya: 

"...at humingi ng patawad kay Allah; tunay na siya ay 
mapagpatawad at mahabagin." (Surah an-Nisa' 106) 

At ayon kay Abu Hurayrah -kaluguran siya ni Allah- na sinabi 
ng sugo ni Allah -salallahu alayhi wasallam-: "Sumpa sa kanya 
na may hawak ng aking buhay, kung hindi kayo nagkakasala ay 
aalisin kayo ni Allah at ipapalit niya ang mga taong 
nagkakasala at humihingi ng patawad at magpapatawad siya 
para sa kanila." (Muslim 2749). 



At tunay na nangako si Allah para sa mga mananampalataya 
ng mga paraiso ng biyaya sa sinabi niya: "...at para sa mga 
nangilag magkasala sa kanilang panginoon ay mga paraiso na 
dumadaloy sa ibaba nito ang mga batis..." (Surah aal-lmraan 
15) 

at kabilang sa mga katangian nila ang: "palahingi ng 
kapatawaran" (Surah Aal-lmraan) 

At ang mga naunang mga tao ay agarang ibinababa ni Allah 
ang parusa sa kanila kapag hindi sila kaagad-agad 
sumampalataya at naniwala sa mga propeta. Ngunit dahil sa 
kanyang awa sa ating Ummah ay nangako si Allah na hindi niya 
ibababa ang parusa hanggang nanatili ang sugo niya -salallahu 
alayhi wasallam- sa atin at sa pagkaraan ng kanyang 
kamatayan hanggattayo ay humihingi ng patawad sa kanya; 
sabi niya: "At hindi sila parurusahan ni Allah habang ikaw ay 
naroon sa kanila, at hindi rin sila parurusahan ni Allah kungsila 
ay nananatili sa paghingi ng kapatawaran." (Surah al-Anfaal 
33) 

At sinuman ang panatilihin niya ang panalangin na pinuno ng 
paghingi ng patawad habang nakatitiyak ang kanyang puso 
rito sa araw o sa gabi ay mabibilang siya sa mga taga-paraiso. 
Ayon kay Shaddad bin Aws -kaluguran siya ni Allah- na ang 
propeta -salallahu alayhi wasallam- ay nagsabi: "Ang pinuno 
ng paghingi ng patawad ay ang sabihin mo: "Allahumma anta 
rabbi, laa ilaha ilia ant, khalaqtani wa ana abduka, wa ana alaa 
ahdika wa wa'dika mastata'tu, audhu bika min sharri maa 
sana'tu, abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi, 
faghfirli fainnahu laa yaghfirudh dhunuba ilia ant." Sinuman 
ang sabihin niya ito sa umaga nang may katiyakan dito at 
namatay siya sa araw na yaon bago ang gabi ay mabibilang 
siya sa taga-paraiso. At sinuman ang magsabi nito sa gabi at 



namatay bago ang umaga ay mabibilang siya sa taga-paraiso." 
(al-Bukhari 6306, at-Tirmidhi 3393) 

Ayon kay Thwban -kaluguran siya ni Allah- na sinabi niya: 
'Kapag ang sugo ni Allah -sa la I la hu alayhi wasallam- ay 
tumalikod pagkatapos ng kanyang Salah ay sinasabi niya ang 
'Astaghfirullah' nang tatlong ulit." (Muslim 591). At yaon ay 
bilang paghingi ng kapatawaran sa maaaring nagawang 
kakulangan at kamalian sa isinagawang Salah. 

Kami ay humihingi ng kapatawaran sa iyo 0 panginoon 
naming, at nagbabalik-loob kami sa iyo mula sa pagkukulang, 
pagkakamali, pagkalimot at pagkakasala... 

Ameen... 



PANGHULING SALITA: 


At sa huling pananalita ay humihiling ako kay Allah na bigyan 
niya tayo ng kaalaman sa ating hindi alam, at na bigyang 
pakinabang sa ating mga nalalaman, tunay na siya ay 
Mapagbigay ang Mabait. At ang huling panalangin namin ay 
papuri kay Allah, at ang pagbati ng kapayapaan sa mga 
isinugo, at pagbati ng pagpapala sa ating sugo na si 
Muhammad nang pinakamainam na pagpapala at ganap na 
pagbati ng kapayapaan, at sa mga pamilya niya at sa lahat ng 
kanyang kasamahan. 

Alhamdulillah. 



